ÁRBÓK 


HINS 

fSLENZKA FDRNLEIFAFÉLAGS 

1899. 


REYRJAVÍK 

PRENTU& í ÍSAEOLDARPRENTSMIUJU 




ÁRBÓK 


HINS 

(SLENZKA FBRNLEIFAFELAOS 

1899 . 


REYKJAVÍK 

PRENTUR í ÍSAEOLDARPRENTSMI&JU 
1 8 9 9 . 




E f n i s y f i r 1 i t, 


Rannsókn sögustaða í Grafningi í maímán 1898. Eftir 
Brynjúlf Jónsson. (Grímkelsstaðir bls. 1. Steinrauðar- 
staðir bls. 3.). Bls. 1—5. 

Rannsóknir í Barðastrandarsyslu sumarið 1898. Eftir 
Bryniúlf Jónsson. (Viðaukar bls. 13—17. Legsteinar 
bls 17—18). — 6—18. 

Smávegis. II. Rúnasteinar. Eftir Björn Magnússon Olsen. — 19—28. 

Yfirlit yfir muni selda og gefna Forngripasafni íslands 
árið 1898 . — 29—32. 

Um myndir af gripum í Forngripasafninu. Eftir Jón 
Jakobsson. — 33—38. 

Athugasemd um árbók Fornleifafólagsins 1898. Eftir 
Brynjúlf Jónssön. — 38—39. 

Sk/rsla. (Aðalfundur félagsins bls. 40. Stjórnendur fé- 
lagsins bls. 40. Reikningur 1898 bls. 41. Fólagatal 
bls. 42—44). — 40—44. 










Rannsókn 

sögustaða í Orafnlngi í maímán. 1898. 

Eftir 

• Brynjúlf Jónsson. 

I. Qrínikelsstaðir. 

Svo segir í Harðarsögu, kap. 2.: »GirimkelI bjó fyrst suð- 
ur at Fjöllum skamt frá Ölfusvatni. Þar er nú kallat á G-rím- 
kelsstöðum ok eru nú sauðahús. . . . Hann færði bú sitt . . . til 
Ölfusvatns, því at honum þótti þar betri landskostir«. í fljótu 
bragði virðist sem orðin: »ok eru nú sauðahús«, bendi til þess, 
að bæjartóft Grímkelsstaða sé eigi framar til, heldur hafl sauða- 
hús verið bygð oían á hana, svo þar sé eigi um annad að ræða 
en fjárhús eða fjárhústóftir. Þvi að þrátt fyrir það, að á þeim 
tíma sem sögurnar vóru ritaðar og lengi eftir það var eigi venjá 
á Suðurlandi að hýsa sauði, þá má þó telja víst, að í Grafningi 
hafi það verið gjört fyr en annarstaðar, vegna vetrarríkis. En 
raunar þurfa orðin: »þar . . . eru nú sauðahús«, eigi beinlínis að 
þýða það, að sauðahús stæði í rústunum, þau gátu staðið hjá 
þeim, eða svo nœrri að þannig mætti að orði kveða. Og þetta 
hefir verið tilfellið. Jtúst Grímkelsstaða er enn til. Það eru 3 
stórar fornrústir á sléttum völlum fyrir norðan og neðan túnið í 
Króki í Grafningi og heita þær Q-rímkelstóftir. Syðsta tóftin er 
18 al. löng og nál. 9 al. breið; dyr í suðausturenda. Hún sýnist 
eigi skift i sundur. Það má hafa verið útíbúr. Miðtóftín er bæj- 
artóftin; hún er nál. 30 al. löng og 11 al. breið. Dyr er ekki 
hægt að ákveða. Miðgaflar sýnast að hata verið tveir í henni, 
' - ' 1 ■' ' ' 



2 


þó er hinn nyrðri óglöggur ,og er sem þar gangi smákofatóft inn í 
vegginn og snúi dyrum i norðaustur, þó verður það eigi fullyrt, 
og er mögulegt að vatn og klaki haíi myndað þessa tóftarlíkingu, 
hún er svo óglögg. Nyrzta tóftin hefir að norðan víðan ferhyrn- 
ing, um 16X18 al., og er það án efa heygarðurinn; en að sunn- 
anverðu, þar sem fjóstóftin má hafa verið, er nú stekkjartóft, 
nær 18 al. löng og er hún nýlegri en rústirnar sjálfar, og þó 
ekki mjög nýleg. Hún snýr dyrum til suðausturs, eins og fjósið 
mun hafa gjört. Fyrir aftan gafl hennar sér nál. 8. al langan 
parit af hinni fornu rúst, og er það líklega innri hluti fjóssins. 
Eigi er samt unt að ákveða lengd þess, því óvíst er að dyr 
þess hafl tekið jafnlangt fram og dyr stekkjartóftarinnar nú. 
Fyrir fleiri smátóftum vottar þar, en þær eru svo niðursokknar, 
að þeim verður eigi lýst. Aðaltóftirnar, sem nú var lýst, eru 
einníg mjög niðursokknar og úr lagi gengnar, þó þær séu nokkru 
glöggvastar. Lækur rennur ofan hjá rústunum, og hefir hann 
myndað vellina sem *þær eru á, og enn ber hann oft aur yflr 
þá. Þess vegna hafa sauðahúsin, sem sagan nefnir, eigi verið 
sett þar. Þau hafa að líkindum verið sett lítið eitt sunnarogof- 
ar, og bærinn RröJcur svo verið gjörður úr þeim síðar. Enmeð- 
an þar var eigi bær, heflr þetta pláss, sem er dalmyndað fengið 
nafnið »Krókur«, og því heflr bærinn verið nefndur svo, en eigi 
Grímkelsstaðir, sem réttast hefði þó verið, því raunar er það 
sami bær, færður úr stað um túnsbreidd að eins. Vel á það við 
að segja. að Grímkell byggi »suður at Fjöllum«, er hannbjóþar, 
því hinn dalmyndaði »krókur« gengur suður í fjöllin. KröJcur er 
í Ölfusvatnslandi, en þó svo langt þaðan, að eigi gat Grímkell 
vel notað land það er Ölfusvatn notar nú, utan að flytja þangað 
búferlum. Var það og fýsilegt, því þar er vetrarríki rainna og 
skemra til veiða í vatninu. Ef til vill hefir ög ágangur lækjar- 
ins hvatt hann til þess að flytja bú sitt. En spyrjamá, bví hann 
settist eigi strax að Ölfusvatni? Líklega heflr þar vérið bæráð,- 
ur, óg honum hefir Grímkell síðar náð undir sig, og þá fært bú 
sitt þangað. 

Eitt aí fjárhúsum þeim, er standa í túninu á Ölfusvatni, er 
kallað JiofJiús. Þar á hofið Grímkels að hafa staðið, og er sem 
upphækkun undir húsinu. QrímJcelsgerði heitir forn girðing þar 
austur á túninu, hér um bil 1 dagslátta að stærð. Suðvestast í 
henni er sýnt leiði Q-rimJcéls. Það er þúfa mikil, nær 5 fðm. löng 
og nær 1 fðm. á breidd við suðurendann, en mjó í norðurend- 
ann, og um 2 al. á hæð, Hvort grjót er þar i var ekki hægt 



3 

að kanna fyrir klaka, er eg var þar í vor 1 maímánuði á rann- 
sóknarferð. . ? 

Bollasteinn er á hlaðinu á ölfusvatni. Hann er úr »doler- 
iti«, og er *rúml. 1 al. á hæð, 3 kvart. í þvermál á annan veg 
en 2 l js kv. á hinn. Bollinn nær 9 þuml. á vídd og 5 þuml. á 
dýpt. Hann er auðsjáanlega mannaverk. 


II. Steinrauðarstaðir (?) 

Svo segir í Landn. V. 13. »Hann (Steinröðr) eignaðist öll 
Vatnslönd, ok bjó á Steinrauðarstöðum«. Nafnið Steinröðarstaðir 
er nú týnt, og vant að gizka á, hvar bærinnheflrverið. Það eitt 
er vist, að hann hefir staðið við vatnið, þvi kringum það nam 
Steinröður larid. Liggur nærri að hugsa, að það sé hann, 
sem nú ber nafnið Þingvellir, og hafl þar strax verið 
aðalbærinn við vatnið. Það mun þó ekki hafa verið, þvi af Is- 
lendingabók má ráða. að áður en alþingi var sett, hafi bærinn 
Þingvellir heitið: í Bláskógúm. 0g þar sem Laridn. segir að Hrol- 

leifr »nam lönd til mbts við Steinröð öll fýrir utan Laxá.okbjó 

í Heiðarbæ«, þá virðist það benda til að Steinröðarstaðir hafl 
verið sama megin við vatnið sem Heiðarbær, eða vestanvið það. 
Á því svæði mundi því helzt að leita rústa Steinröðarstaða. Og 
fornar rústir erú þar á 3 stöðum, í Nesjalandi: 

1. Vatnsbrekka heitir fögur brekka við vatnið í útnorður 
frá Nesjum. Húu liggur suðaustan í aflöngum ás, sem þar er 
langs með fjallshlíðinni. Milli ássins og hlíðarinnar er dalmynd- 
að undirlendi, er heitir Nesjakleyf', breikkar það til suðurs, en 
mjókkar til norðurs unz það þrýtur og verður að einstigi. Er 
þar gata frá Nesjum til Heiðarbæjar. Vatnsbrekka snýr eigi að 
Kleyfinni heldur að vatninu. Hún er skógi vaxin ofan til, og 
kvað öll hafa verið skógi þakin fyrir eigi alllöngu. En nú er 
talsvert af henni notað til slægna. Hún nemur góðri túnstærð 
að víðáttu. Syðst er nyrðri brún hennar við vatnið nokkuð há, 
en lækkar austur með þvi. Þar eru rústir skamt upp frá vatn- 
inu. Vestast er mesta tóftin, nál. 10 fðm. löng og nær 4 fðm. 
breið út fyrir veggi. Miðgafl virðist hafa verið um 4 al. frá 

1 * 




4 


vesturenda. Þar litlu austar er likast að dyr hafiverið á suður- 
hliðvegg, þó verður það eigi ákveðið. Og öll er tóftin svo forn- 
lég og niðursokkin, að gætni þart til að átta sig á henni. Þó 
virðist auðsætt, að það sé bæjartóft. Við austur enda hennar er 
Önnur tóft, lítil og full af grjóti. Þá er hin þriðja austast og er 
sú glöggust og nýlegri en hinar. Gæti það verið fjárhústóft, ér 
síðar hefði verið sett t. a. m. í fjóstóftina. Þar austan við vott- 
ar fyrir leifum af tóft, ef til vill heystæði, og má vera að úr 
henni hafi verið tekið efni í fjárhússveggina, — því ekki hefir 
fjárhúsið verið sett þar fyr en bærinn var aflagður, er virðist 
hafa verið allsnemma. Bak við rústirnar liggur djúp laut er 
lítur út fyrir að hafa verið rœsi, til að verja húsin fyrir vatns- 
uppgangi undan brekkunni. Litlu ofar er girðing, aflangt 
kringlótt, nál. 5X6 fðm. innanmáls. Þar á sjást engar dyr, því 
héfir það varla verið gjafahringur (»gaddur«), og tilheyrt fjár- 
húsinu, en liklegra að það hafi verið akur eða hvanngarður, og 
tilheyrt bænum. Skyldi eg nokkurs geta til um SteinröÖarstaði, 
þá þætti mér líklegast, að þeir hefði verið hér. Vatnsbrekka er 
fegursti staðurinn sem til er við vatnið, og þar er hægt til skóg- 
arhöggs, útbeitar og veiðiskapar, svo að eigi mundi annarstaðar 
betra. 

2. Sethergsbalar heita uppi undir hlíðinni, þar sem undir- 
lendið er farið að breikka, og eru kenndir' við klett einn í hlíð- 
inni þar upp undan, er Setberg heitir. Djúp og mjó laut er 
milli balanna og hlíðarinuar, og einnig er lægð niður frá bölun- 
um bakvið ásinn, sem Vatnsbrekka er hinum megin i. Á Set- 
bergsbölum eru allmiklar rústir og misgamlar. Hin vestasta er 
miklu nýlegust, og skal eg láta ósagt, hvort það hefir verið kot 
eða sel, tel hið fyrra þó líklegra. Hún er 8 fðm. löng og 4 fðm. 
breið um miðjuna. Dyr eru á miðri suðausturhlið, og þar fyrir 
innan 2 tóftir, sín til hvorrar handar og hin þriðja beint innúr. 
Vestast er sérstök tóft, opin mót vestri. Sérstök tóft gengur og 
suður úr norðausturendanum, liklega fjárrétt. Litlu austar er sú 
rústin sem fornust sýnist. Hún sést ógjörla nema vel sé að gáð. 
Hún virðist vera skift í 3 tóftir, og er hin vestasta stuttogbreið 
og eins hin austasta, en miðtóftin löng og mjó. Dyr virðast hafa 
verið á vesturenda. Enn litlu austar er hin þriðja rúst, lítið 
glöggvari, 6 fðm. löng og 4 fðm. breið, meðdyr í suðausturhorni 
og afhlaðna innitóft í norðausturhprni. Fleiri rústir óglöggar, 
eru þar. Þessi staður er eigi lengra frá Vatnsbrekku en svo, að 
ganga má á 10 mínútum, og næstum þar uppundan, en örskamt 



5 


milli vatns og fjalls. Þykir mér þvi fremur óliklegt, að hér sé 
um tvær aðskildar jarðir að ræða, heldur sé alt sama jörðiu, 
Steinröðarstaðir; hafl þar snemma verið tvíbýli og annar bærinn 
settur uppi á Setbergsbölum. Sá er þar bjó hafl siðar lagt Vatns- 
brekkubæinn undir sig og sett þar fjárhús, en bygð haldistlengi 
á Setbergsbölum, þar til skriða má hafa tékið af vatnsbólið, sem 
líklega heflr verið i hinni djúpu laut. Nú er hvergi vatnsból hjá 
Setbergsbölum. ’ 

3. Kleyfardalur heitir suðvestur með hliðinni, litill dalur og 
þó fagur, en hrikalegt í kring. Þar eru tvær rústir allglöggvar. 
Önnur bæjartóft (eða seltóft), 9 fðm. löng, tvískift og eru engar 
dyr á.milliveggnum, en útidyr úr báðum tóftum á suður hliðvegg. 
Hin, fjóstóft (eða kviatóft?), 8 fðm. löng og 2 1 /* fðm. breið, hefir 
dyr út úr suðvesturhorni. Við efri enda hennar var sem sæi á 
tóftarbrún, sem gæti verið hlöðutóft. En þar um get eg þó ekk- 
ert sagt, því fönn lá þar yflr, svo eigi sást hvort hér er tóft eða 
ekki. Hafi hér verið býli, þá hefl það verið hjáleiga frá Stein- 
röðarstöðum(?) og síðar orðið, ásamt þeim, hjáleiga frá Nesjum. 



Bannsókn 

í Barðastrandarsýslu sumarið 1898. 
Eftir 

Brynjúlf Jónsson. 


Sutnarið 1898 sendi fornleifafélagið mig vestur í Barða- 
strandarsýslu, til þéss, ásamt Capt. Daníel Bruun, að rannsaka 
dysjar í Berufirði, og mun hann skýra frá þeirri rannsókn. Þó 
skal eg geta þess, að dysjarnar éru eigi færri en 16, geta verið 
fleiri óglöggvar, og eru þær á fjórúm stöðum við fjarðarbotninn. 
Grófum við út margar þeirra; en sumar höfðu verið útgrafnar í 
fyrra af Snæbirní bónda i Hergilsey og Stefáni bónda í Beru- 
firði. í einni þeirra fundust leifar af mannsbeinum og leifar af 
axarblaði, i annari leifar af hestbeinuœ, í hinni þriðju glertala. 
í hinum var ekkert að finna. Hygg eg þær hafi verið útgrafn- 
ar áður, fyrir löngu. Er og óvíst, að fé hafi verið iagt í þær 
allar, eða nokkuð arinað en líkin ein. Án efa eru dysjar þessar 
frá heiðni; en engin saga getur þess, hvaða mehn hér voru jarð- 
settir. Merkilegast er, að hestjaxlarnir, sem þar fundust, eru 
miklu stærri en jaxlar vorra hesta. Benda og kjaftmél og skeif- 
ur í forngripasafninu til þess, að hestar fornmanna hafi verið 
stærri eu hestar eru nú hér á landi. 

Um leið rannsakaði eg sögustaði í austurhluta Barðastrand- 
arsýslu. Þar á meðal er Þorskafjarðar þingstaður og svo ýmsir 
staðir sem getið er í Landnámu, Qull-Þóris sögu, Qrettissögu og 
I óstbrœðrasögu. 

Þorslcafjarðar þingstaður hefir verið við botn Þorskafjarðar, 
suðaustanmegin, og hefir hann mestallur staðið á aurlandi því, 



sem Músará hefir myndað þar. Sú á rennur i áustánverðán 
fjarðarbotninn, en Þorskafjarðará í hann vestanverðan, og hafá 
þær báðar myndað þar mikið aúrland (»delta«) og miklar grynn- 
ingar út eftir firðinum. í fornöld hefir Músafá runnið vestur um 
nurlandið 'nálægt Þorskafjarðará eða jáfnvel saman við hana, en 
áusturhluti aurlandsins hefir þá verið fögur grasslétta. Á þéirri 
grássléttu hefir þingstaðurinn verið, nema fáeinar búðir, sein 
staðið hafa við ráetur fjalls þess, sem strax tekur þar við sunn- 
anmegin. Á seinni árum hefir Músará kastað sér suðurávið,. og 
rennur nú í mörgum kvíslum um þiúgstaðinn. Hefir hún eyði- 
lagt hann svo, að eigi sér eftir nema brot af fáeinum tóftum. Á 
þessári öld voru þar líka hlaðnár’ tvær nýjár búðartóftir bánda 
»Kollabúðafundum«, og voru þær settar ofán á forúár vústir,sem 
því eru eigi lengur til. Á neðsta þrepi fjallsrótanna, súnnán- 
megin yið aurlándið og fjarðarbotninn, þóttist eg sjá búðarrústir 
á fjórum stöðuín: Hin insta e'r litlu utar en á móts við hinar 
nýju tóftir. Þáð er ein búðartóft, 7—8 fðm. löng. Þár litlu 
hærra virtist mér vottá fyrir eins og hringmyndun, þó er 
hún eigi svo glögg, áð sjá megi með vissu hvort það er manna- 
verk. Nokkru utar er önnur tóft,. viðlika stór, og Snýr nær til 
útnórðurs. Vestan við haná rennur lækur ofan, og þar litlu vest- 
ar vottar íyrir tveim rústum, og virtust mér þar vera tvær tóft- 
ir á. hvorum stað, én mjög svo óglöggvar. Þetta er alt og sumt 
sem éftir er af þingstaðnum. — Gapt. D. Br. lét máJara sinn, 
listamanninn J. Klein, taka mynd af staðnum, og mun húnásín- 
um tima koma í Árbók fornleifafélagsins. 

Landnáma getur eigi atbúrða, er gerzt hafi á þessu svæði, 
utan þáð er grenitréð mikla rak hjá Hallsteíni goðá. Qrenitrés- 
nes heitir enn við mynni Þorskafjarðar, skámt í frá Hallsteinsúesi. 
Eru þar sýndir klettár þeir, sem tréð á að hafa verið lagt upp 
á, líklega til sögúhar. Goðahof Hallsteins ér sagt að staðið háfi í 
Góðahvammi, skamt austur frá túniúu. Er þar þúfnabarð allmik- 
ið hrísi vaxið, og ef eigi hægt að sjá skil á tóftinnL »Háugur« 
Hallsteins er s$ ndur niður í túni á Halísteinsnesi, en það er 
raunar klaþpárbali méð jarðvegi á. — Geirastaðir, sem .Landn. 
nefnir, bera nú eigi það nafn. En eigi er um að villast, að það 
er sami bær og Ingunharstaðir. Þar bjó á sögúöldinni Ingunn 
ekkja Glúths Geirasonar, héfir bæjarnafniuu þá verið breytt og 
kent við hana. : Eigi þékkist nú heldur nafnið Þorgilsstaðir í 
Djúpafirði. Geta má til, að það sé sami bær og Miðhús. Sú 



8 


jörð átti land beggja vegna út með fjarðarbotninúm, og kann 
það að benda til þess, ,að hún hafi verið landnárasjörð. 

Gull Þórissaga eða ÞorsJcfirðingasaga fór öll fram á þessu 
svæði, að því er hún gjörðist hér á landi. Koma örnefni mjög 
vel heim við hana viðast hvar. Þó bafa sum þeirra breyzt, og 
skal nú taka fram það, er eg hefi fúndið athugavert í þvi efni: 
Bærinn Uppsalir í Þorskafjarðarskógum, þar sem Oddur bjó, fað- 
ir Þóris, heitir nú i Skógum, en nafnið Uppsalir er eigi viðhaft. 
í túninu i Skógum er sýndur bautasteinn Odds. Én þó virðist 
steinninn fastur í klöpp. Bærinn Breiðbólsstaður, eða Grröf á 
Beykjanesi (sjá kap. 6), er nú eigi til með þvi nafni. En líkleg 
tilgáta er, að það sé einmitt Staður. Það er endingin af nafninu 
Breiðabólssfaðar, og þar, en hvergi annarstaðar á nesinu, gatátt 
við eftir landslagi að kalla »Gröf«. Afstaðan kernur og velheim 
við söguna. En um Breiðabólstað á Skógarströnd getur þar eigi 
með nokkru móti verið að ræða.' Bærinn Naðrsdalur (sjá k. 1.), 
er nú i eyði, en dalurinn ér aiment nefndur Naðdálur . Þar er 
allmikið af seljatóftum, og eru sumar þeirra ef til vill settar of- 
an á bæjarrústina. Sjást eigi glögg skil á henni. Sama er að 
segja um Askmannsstaði (k. 7.). Sá bær hefir verið þar sem nú 
heitir Seljadalur milli Skóga og Kinnarstaða; en bæjarrústin 
verður eigi aðgreind frá seltóftum, og munu .sumar þeirra settar 
ofan á hana. Hesttangi, þar sem Kinnskær kom á land« (k. 17.) 
heitir nú Hesthólmi, því hann er nú umflotinn um flóð. Hann er 
í fjörunni niður frá Kinnarstöðum; verður að skilja söguna svo, 
að Þórir hafi komið austan yfir fjörð, en hesturinn synt austur 
yfir aftur, er hann »ærðist« í fjörbrotunum. Hítt er auðsætt, að 
fýrirsátið og bardaginn var fyrir vestan fjörð, nær niður frá 
Hjöllum: Þórir elti Helga út til Kálfár, — sú á heitir nú Hjallaá, 
— og drap hann hjá Helgasteini. Helgasteinn heitir enn stór 
steinn í fjörunni eigi langt frá ósi Hjallaár. Upp með Hjallaá 
eru gljúfur mikil: þar hafa heitið Kálfárgljúfur (k. 14.), meðan 
áin hét Kálfá. Þar uppí i hálsinum, í daldrögum upp frá ánni 
heitir Frakkamýri og Blígslœkur (s. st); hann ér nú oft nefndur 
Bleikslœkur. — Örnefnið Tröllagata (k. 13.) milli Skóga og Kinn- 
arstaða er nú eigi léngur tíðkað, en menn vita hvar það var. 
Örnefnið Keiilbjarnarhlaup (k. 18.), ér nú týnt. En i ánni er á 
einum stað milli Munaðstungu og Naðrsdals dálitil flúð, eigi ólík 
því er sagan lýsir Ketilbjarnarhlaupi. Hefir Ketilbjörn þá ætlað 
að leita til Naðrsdals ög vænt þar mannhjálpar, og má það lik- 
legt telja. En þá er það orðvilla í sögunni er hún segir að 



9 


Kétilbjörn hlypi út frá bænum«. Hann hefir hlaupið inn frá 
bænum. Út frá bænum Tungu rennur áin á eýruru, og er þar 
hvergi um »hiaup« að ræða. Geta Verður þess, þó það konai 
ekki sögunni við, að þá er spurt er um Ketilbjarnárhlaup, vísá 
ménn á svonefndan Ketilbjarnarstíg. Það er klettur á dálitlúm 
hól inn með ánni að vestanverðu, og er hann að því leyti ein- 
kennilegur, að ofan í hann eru 2 holur með nokkru millibili; er 
önnur svo við að stíga má fæti ofan í hana, og tekur manni hér 
um bil í miðjan legg; hin er eigi víðari en rúmlega fyrir hand- 
legg manns, og svo djúp, að taka mundí í mitt lær. A Ketil- 
björn að hafa staðið á stúfnum í henni en heila fætinum i hinni. 
Slik't er meiri fjarstæða en svö, að nú detti nokkrum manni i 
hug að trúa því, þó sögninni sé haldið uppi. En tilefni til ságn- 
arinnar má hugsa sér: Frá kletti þessum sér þann stað i ánui, 
sem ætla má að sé Ketilbjarnarhlaup, og áður er gétið. Vildi 
maður nú vísa öðrum á þann stað, án þess áð fara sjálfur með, 
þá lá nærri að visa á þenna klett og miða við hann. Gat svó 
orðið úr því nokkurs konar hausavixl. Eigi getur sagan um 
Twar Þórir heygði Ketilbjörn. Liklegt er að hanh háfi heýgt þá 
Ásmund báða saman. En leiði Ásmundar finst nú ekki. Ás- 
mundarhváll (nú Ásmundarhóll) er hár grjótás inn frá Hrísahváli 
(nú Hríshóli) gegnt Munaðstungu. Hann er blásinn ofan. Á 
austurhorni hans er dálitil lægð og er auðséð, að kastað hefir 
verið lausu grjóti á tvo vega frá henni fyrir löngu. Hygg eg 
vera mega, að hér hafi haugurinn, eða dysin, vérið, óg þetta' sé 
frágangur þeirra er rofið hafa. í flóanum milli Hríshóls og 
Hafrafells er nú að vísu kallað Ketilbjarnarltiði, það er aflöúg 
klöpp með vörðubroti á. En af sögunni er að sjá, að þar ná- 
lægt hafi Már verið veginn. Er því líklegra að hann háfi verið 
heygður hér, en svo víxlað nöfnum, þá má klöppin hafa, verið 
hulin jarðvegi og skógi; nú er eigi annað eftir af léiðinu en 
grjótið i vörðubrotinu. — Bærinn Másdalur (k. 19.) er eigi til, og 
enginn dalur með því nafni, eða sem líklegt sé að sá bær hafi 
verið í. Hygg eg nafnið sé ritvilla fyrir Naðrsdalr, og að Naðr 
gamli hafi, eftir dauða Ásmundar, tekið til sín Óttar fóstbróður 
Þóris, sjálfsagt eftir ráði hans. Þá kemurþað vel heim, áð Þór- 
ir sendi Óttari orð, er hann var kominn austur ýfir Þorskáfjörð, 
Óttar kom þegar, og riðu svo báðif inn til Steinólfsdals. Eigi 
gat eg fengið vissu um, hvar bærinn Völvustaðir í Kambsheiði 
hefir staðið. í landnámi Steinólfs hefir Heimlaug ékki búið, en 

2 



10 


þó hjá því, þar eð hann bægði henni. Má vera að Völustaðir 
haíi verið í landi jarðar þeirrar, er nú heitir Klettur, ef það er 
þá ekki sá bær sjálfur. Vellir, þar sem Grimur bjó, frændi 
Steinólfs (k. 1. og 18.), hafa án efa verið i Steinólfsdal (nú Bæj- 
ardal). Fyrir ofan tún i Bæ heitir Blómsturvellir. Þar er lítil 
rúst, og mun hafa verið kot. En á dögum Steinólfs virðist sá 
staður hafa verið á túninu í Bæ, því það má hafa náð miklu 
lengra uppeftir, þar eð þeir Þórir börðust í Grásteinsdœld (nú 
Grásteinslág), sem er góðum spöl ofar, en voru þó komnir heim 
að túngarði« er bardaginn hófst. Þetta getur nú verið óná- 
kvæmni. En samt þykir mér fremur ólíklegt að Grímur hafl 
búið á Blómsturvöllum, sem óefað hefir verið hjáleiga. Uppi 
undir brekkunum spölkorn fyrir ofan Bæ eru flatir, sem heíta 
»Vellirnir«, rennur lækur ofan um þá austanvert, og austanmeg- 
in hans sér til fornrar rústar, er líkist bæjarrúst, sem snemma 
hafl lagst í eyði. Hygg eg líklegra, að þar hafi Vellir verið. 
Hergilsgraflr (k. 18.), eru nú oftast nefndar »Grafirnar«; það eru 
hvosir nokkrar við Bæjará gegnt Bæ. (Þar er prentvilla i útg. 
1897, bls. 45.—46: Hergilsstaðir f. Hergilsgraflr). Nafnið Galta- 
dalur er týnt. En Galti heitir hæð nokkur inni í dalbotninum, 
og er daldrag hjá. Gæti það ef til vill verið Galtadalur og hæð- 
in verið nefnd eftir honum. Þó þykir mér líklegra að Galtadal- 
ur sé daldvarf það, er verður með ánni skamt fyrir ofan ós 
hennar en fyrir neðan Hergilsgrafir. Enn má geta þess, að ekki 
heita Ingjaldsstaðir í Þorskafjarðardal (sjá k. 10.), en óglögg 
bæjarrúst er þar sem heitir Hergilsstaðir. Er sennilegt að Ingj- 
aldur hafl átt son, er heitið hafi Hergils eftir föður hans, og við 
hann hafl bærinn verið kendur, en söguritarinn eða heimildar- 
menn hans farið feðgavilt, þvi þá hafl bærinn verið kominn í 
eyði. 

Hefi eg nú gert grein fyrir þeim sögustöðum Gull-Þórissögu, 
sem vafasamir kunna að sýnast í fljótu bragði. Allir aðrirsögu- 
staðir í henni koma vel heim, og er það mikill meiri hluti. Þyk- 
ist eg því eigi þurfa að fjölyrða um þá. Að eins skal eg minn- 
ast á nokkra þeirra. 

Bauðsdalur (k. 1.), heitir enn á hálsinum milli Berufjarðar 
og Hofstaða. Þar er nú enginn bær, en rústir litlar og óglöggv- 
ar. Þar heitir enn AliflsTeálœleur (k. 2.), spölkorni austar. — 
Gunnarsstaðir heita enn í hliðinni fyrir vestan Þorskafjarðará, 
gegnt Kollabúðura. Þar hefir Völu-Gunnar búið (k. 16.). Rústin 
er óglögg. Múli i Þorskafirði (k. 1.), heitir nú Múlákot. Þor- 



11 


geirsdalur (k. 2. og 17.), ör milli Múlákots og Hjálla. * Þar er 
þúfnabarð sem bærinn var. Við læk þann, er rennur úr Þor- 
geirsdal, er einstigið, þar er Gunnar rak nautin (k. 14), og er 
það á veginum milli Múlakots og Hjalla. Varðafell (k. 14.) heit- 
ir enn á Hjallahálsi; þar hefir naumast verið bygð að staðaldri. 
Gullfors (k. 24.), heitir enn í á þeirri er rennur eftir Djúpadal. 
Hann er í djúpu og þröngu gljúfri, en austanmegin er tæpur 
stígur, svo að einstigi má kalla. LeiTcvellir (sst.) heita inn frá 
gljúfrinu, og er það svo langt, að eigi kemur til mála að Þórir 
hafi barist þar og hlaupið þaðan í forsinn. Sagan er þar óná- 
kvæm, en getur þó til sanns vegar færzt: Fyrirsátursmenn hafa 
búist um á Leikvöllum, og skemt sér þar við leiki, meðan þeir 
biðu Þóris, sem vel má hafa skift nokkurum dögum; en það 
stendur nú á sama. Þeir hafa sett njósn á hentugum stað og 
og því fengið að vita er sást til Þóris. Þá hafa þeir farið í móti 
honum og fundur þeirra orðið sunnantil i einstiginu. Þaðan var 
skamt að forsinum. Þannig er frá staðlegu sjónarmiði ekkert á 
móti því, að niðurlag sögunnar sé »ekta«, o: ritað eftir gömlu 
frumriti. Ónákvæmnin gjörir það enda sennilegra, þvi ef það 
væri tilbúningur, gjörður eftir staðlegum kunnugleik, þá hefði 
verið sneitt hjá slíkri ónákvæmni. Svo sagði mér Magnús bóndi 
Jónsson í Tjaldanesi, fróður sagnamaður, að á yngri árum hefði 
hann séð gamalt Guil-Þórissögu handrit, samhljóða útgáfu Þor- 
leifs Jónssonar. En hvað sem um það er, þá er sagan samt eigi 
fullkomin eins og hún nú er. Þar vantar kaflann um viðskifti 
Þóris við Þorgeir í Djúpadal, sem Guðbrandur Vigfússon getur 
um í Safni til sögu íslands, í. 357. Þar má og vanta frásögn 
um ævilok Kerlingar Styrkársdóttur, sem munnmæli segja að 
Kerlingará í Djúpadal sé kend við, og hafi Þórir elt hana þar til 
hún steyptist þar ofan í forsinn. Fleira er það í sögunni sem 
bendir á að í hana vanti, eða hún hafi verið fyllri áður: Hún 
getur þess, (k. 17.) að Þuríður dritkinn lét gjöra sér rekkju 
gagnvart dyrum á Þórisstöðum; en þess heíir eigi áður verið get- 
ið, að hún flytti þangað frá Kinnarstöðum, sem þó hefir orðið að 
vera. Eigi er þess heldur getið, hvenær Óttarr, fóstbróðir Þóris, 
flutti frá Skáldstöðum að »Másdal« (eða Naðrsdal?). Menn koma 
fram eins og þeir væru lesendum kunnir, þó þeir hafi ekki verið 
nefndir áður, svo sem Árni og Blígr, fylgdarmenn Steinólfs í kap. 
15. Af þessu liggur mér við ætla, að sagan, 1 sinni elztu mynd 
sem nú er til, sé útdráttur úr annari, enn eldri mynd hennar. 

*2 



12 


Samt getur slíkt verið að kenna ónákvæmni hjá söguritaranum 
og tilhneigingu til að vera stuttorður. Þetta segi eg ekki til að 
kasta rírð á söguna. Og eigi rírir það heldur álit mitt á henni 
þó þær frásagnir hennar, sera í útlöndum gerast, séu nokkuð 
»þjóðsögulegar«. Sliks kennir í fleiri sögum, og heflr það sínar 
eðlilegar orsakir. 

Grettissaga fer eigi fram á þessu svæði nema að því, að 
Grrettir var einn vetur á Reykjahólum. Segir þar frá því er 
hann sótti nautið út í Ólafseyjar með þeim fóstbræðrum Þorgeiri 
og Þormóði. Sú ey, sem nautið var í, er nú vanalega néfnd 
Hólaey (o: Reykhólaey), en HafraMettur er kallaður »Latur « 7 
því sjómönnum þykir seigróið fram hjá honum. Hvalshausshólmi 
ber enn það nafn. Munnmæli segja, að þá er Grettir bar naut- 
ið heim, hafi gjört fjúk og hafi hann villst þangað sera Bolaslceið 
heitir nokkru fyrir vestan tún á Reykhólum. Þar hafi sendi- 
menn Þorgils mætt honum. En eigi ber því heim við eöguna, 
því þar verður eigi sagt, að þeir væri komnir »ofan undir Hell- 
ishóla«. Eigi hefði Grettis heldur verið leitað vestur á Bolaskeið, 
ef eigi sást til hans. Mun »Bolaskeið« því kennt við annan bola, 
en sögnin myndast af því nafni. Grettislaug heitir suðaustaní 
túnbrekkunni á Reykjahólum, og er róttmæli, að Grettir kæmi 
»neðan frá lauginni« er Þorgeir mætti honum. Grettislaug hefir 
verið nokkuð stór og vandlega bygð úr stórú blágrýti, og er það 
aðfiutt. Heitt vatn rann í hana um rennu úr hver, sem þar er 
litlu ofar, sem stífla mátti eftir vild og láta svo vatnið bíða þess, 
er það var hæfilega volgt; en ekki er þar kalt vatn til að kæla 
með. Nú er laugin skemd: hefir átt að minka hana, líklega til 
þess hún væri fljótari að fyllast og að vatnið i henni væri fljót- 
ara að kólna. Hefir verið byrjað á því og hætt við hálfgjört. 
Er sagt, að það hafi gjört sunnlenzkur kaupmaður fyrir miðju 
þessarar aldar. 

Fóstbrœðrasaga hefir einnig gerzt annarstaðar að mestu leyti 
og um þau atriði hennar, sem gerzt hafa á þessu svæði, er sögu- 
ritarinn mjög fáorður, svo þar er ekkert (hægt) um að segja. 
Hann getur t. a. m. ekki um viðureign þeirra fóstbræðra við 
Gretti. Virðist þó í upphafi sögunnar, að hann sé að gera sér 
far um, að láta Gretti verða lesendum kunnan, eins og hann ætli 
að segja meira frá honum síðar, en hafi svo annaðhvort gleymt 
því, eða sleppt því viljandi þegar til kom. Gæti sú verið orsök- 
in, að hann hafi ekki treyst sér til þess, að láta viðskifti Þor- 
geirs og Grettis taka sig svo út, að Þorgeir hefði heiðurinn. 



Hinn eini atburður, sem sagan getur um á þessu svæði, er 
það, er þeir Þorgeir hófleysa og Eyjólfur drápu hvor annan við 
Garpdalsá. En ekki gefur hún þar tilefni til neinna staðlegra 
athugasemda. 

Svo segja munnmæli vestra, að Þormóður hafl ekki skilið 
við Þorgeir norður á Ströndum, sem af sögunni er þó að ráða, 
heldur við forvaðan, sem er út með Gilsfirði fyrir utan Brekku: 
hafi sjór verið fallinn undir hamarinn. Þorgeir hafi hleypt á 
sund fyrir hann, en Þormóður horfið aftur. Þetta er ekki ósenni- 
legt: Má hugsa sér, að Þorraóði hafi ekki sýnst ráð að skilja 
yið Þorgeir þá þegar, er hann kom orði að því að þeir reyndi 
með sér, heldur hafi hann raunar fylgt honum sumarið út. Um 
haustið.hafi þeir farið af Ströndum báðir, áleiðis til Reykjahóla, 
og þá hafi Þormóður sætt tækifæri að skiljast við hann, er Þor- 
geir reið frá honum fyrir forvaðann. Hafi Þormóður svo farið 
vestur Brekkudal og síðan heim til föður síns. Þetta þarf ekki 
að kon?a i mótsögn við söguna, þegar þess er gætt, hve fljótt 
Mn fer yfir. Forvaðinn er enn svo, að þurt er undir hamrinum 
um fjöru, en sund um flóð. Er hamarinn kallaður Drífandi, og 
mun það koma af því, að lækjarsitra feliur ofan af honum á 
einum stað og myndar fláan fors, því hamarinn er þar ejgi lóð- 
réttur. Er líklegt, að í fyrstu hafi forsinn verið kallaður Dríf- 
andi, en hamarinn haft nafn af honum og heitið Drífandahamar, 
en forsinn svo týnt nafninu, af því hann er svo iítill, og það 
verið fært yflr á hamarinn. Slikt hefir víða átt sér stað. 


Viðaukar 1898. 


I. Skipapollur heitir vatnsgrifja mikil í mýrinni fyrir norð- 
an Staðarhól, nálægt miðri, en hún er allbreið. Frá pollinum 
rennur allmikill graflækur norður í ána, nálægt því sem Hvolsá 
og Staðarhólsá koma saman. Fellur sjór þar inn um flæði og 
eftir læknum alt inn í Skipapoll. Er sagt að Staðarhóls-Páll 
gamii hafi látið grafa, eða að minsta kosfi rýmka, bæði lækinn 
og pollinn, leitt svo flutningaskip sin inn úr Salthólmaósi eftir 
læknum inn í Skipapoll, lagt þau þar og affermt, dregið siðan 



14 


farminn heim á hjarni er vetraði. Likur eru til, að þessi sögn 
sé á rökum bygð: Fyrst er nafnið Skipapollur uppkomið af ein- 
hverju sliku tilefni; svo sér og til gamallar rústar við pollinn, 
sem vel má hafa verið geymsluhás; og frá pollinum er keldu- 
drag heim undir tún, Svo að þar er auðsjáanlega gott dragfæri 
þegar hjarn er. íslarid á þá líka sinn skipgenga sJcurð grafinn 
eða stækkaðan, af mönnum fyrir þremur öldum! Það er eigi ó- 
mérkilegt, þó i smáum stýl sé. 


II. ínghóll, eða eiginlega IngólfsJióll, heitir hóil sá á Ing- 
ólfsfjalli, sem alment hefir verið álitinn haugur Ingólfs. Á hann 
að hafa sagt fyrir að jarða sig þar. Eg vildi kynna mér þenna 
stað. En af því eg bjóst ekki við að geta komist þangað sjálfur 
bað eg Kolbein bónda Guðmundsson í Hlíð í Grafningi, sem eg 
vissi að hafði skoðað hólinn, að láta mig fá lýsingu af honum, 
og gjörði hann það góðfúslega. Svo segir í bréfi hans: 

■ »Hóllinn er sporöskjumyndaður, flatur að ofan og liggur i 
norður og suður. Hann er um 55 fet á lengd og 35 fetábreidd 
að ofan; Á hæð er hann um 40 fet. Álstaðar hallar því nær 
jafnt út af honum. Mannaverk verða engin séð á hólnum nema 
varða á suðurenda bans, og virðist mér undirstaðan mjög forn. 
Efnið i hólnum er mest smágrjót, mosavaxið, þó er norðaní hon- 
um stórgrýti nokkuð. Að eins á litlum bletti uppá honum geng- 
ur járn nokkuð til muna í hann (ura Vja al. þ»r sem eg komst 
dýpst). Það var norðan til á honum miðjum, og þar var mosa- 
laust. Hvergi gat eg séð merki þess, að graflð hefði verið í 
hann. — Inghóll liggur hér um bil á miðju Ingólfsfjalli, og eng- 
inn hóll honum iíkur að lögun þar nálægt. í hólum umhverfis 
hann er tómt blásið stórgrýti og klappir. Alt fyrir það er Ing- 
hóll auðsjáanlega verk náttúrunnar«. 

Nú hefir mér sjálfum auðnast að koma upp á fjallið og sjá 
hólinn. Hefi eg mjög litlu við lýsingu Kolbeins að bæta. Það 
er vist, að hóllinn er verk náttúrunnar. Fjallið er af Þursa- 
grjóti (»Breccie«) en þar ofan á hefir legið þykk hella af »dóler- 
íti«, sem ísaldarjökullinn hefir malað burt, svo að ekki er eftir 
nema urðarhryggur á norðurhluta fjallsins. Standa þar sumstað- 
ar hálfmuldar »dólerit«-klappir upp úr urðinni. Ingólfshóll er 
fyrir sunnan þennan urðarhrygg og að mestu laus frá honum. 
Er auðséð að hóilinn er samskonar klöpp, sundur möluð utan til 
og myndar bratta hæð, vaxna þykkura mosa. En varðan á hóln- 



15 


ura er mannaverk, sem ef til vill hefir í fyrstu átt að vera minn- 
isvarði Ingólfs — öllu frerriur en leiði hans? — Hún er ferskeitt, 
nál. 1 fðm. á hvern veg, en nú er hún ekki hærri en manni 
undir hönd. Auðséð er, að hún hefir hrunið ofan til og hrapað 
til norðurs, en lausagrjót er þó ekkert utan með henni. Er því 
líkast, að hún hafi fallið ofan i sjálfa sig, og hefir hún þá verið 
hol innan. Grjótið í henni er fremur stórt. Um vörðu þessa 
mun séra Stefán Ólafsson hafa kveðið visuna: »Stóð af steindu 
smíði«, og hefir hann þá álitið hana leiði Ingólfs. Nú er hún 
landamerkjavarða. 


III. Um Grettisbœli í Fagraskógarfjalli hefir Páll Melsteð, 
sagnfræðingur, skrifað mér (11. maí 1898), þetta sem fylgir: 

»Haustið 1849 (minnir mig) var eg á ferð undir Fagraskóg- 
arfjalli, hitti mann, að nafni Pétur, frá Moldbrekku, og spurði 
hann um Grettisbæli. Kvaðst hann hafa gengið upp þangað og 
litast þar um. »Bústaður Grettis«, sagði Pétur, hefir alls ,eigi 
verið í gati því, er nú sést, það er svo lítið, það hefir ekki nóg 
rúm fyrir einn mann, — heldur i öðru stærra gati þar fyrir of- 
an, sem nú vottar fyrir, en er brotið ofan af«. Mig minnir að 
eg sæi vott eins og fyrir sýling eða litlu skarði efst í tindinum. 
En veður sverfa jafnt og þétt og eyða grjótinu. Má og vera, að 
Mýramenn hafi rofið þar eitthvað eða spilt, svo þar yrði ekki 
verandi öðrum skógarmanni. Þessi Pétur var greindur í tali, og 
þótti mér saga hans sennileg«. 


IV. Erpsbœr hefir verið nefnd tóft í túninu á Erpsstöðumí 
Miðdölum. Enginn hafði sagt mér frá henni fyr en Þorsteinn 
Erlingsson hafði séð hana og gjört uppdrátt af henni 1895., Síð- 
an bjóst eg við, að lýsing hans á rústinni mundi koma í Árbók 
fornleifafélagsins. Nú, er eg sá, að það mundi ekki verða, not- 
áði eg tækifæri, er eg kom að vestan i sumar (1898) og fór að 
Erpsstöðum til að skoða rústina. En »margur verður einum deg- 
inurn of seinn«: Bóndinn á Erpsstöðum, Snorri Þorláksson, var 
þá nýlega búinn að slétta hana út, og taka úr henni alt grjótið. 
Til allrar hamingju hafði hann þó veitt henni nákvæma eftirtekt 
og sett vel á sig stærð hennar, lögun og önnur einkenni. Skýrði 
hann mér frá því á þessa leið: Lengd tóftarinnar frá austri til 
vesturs, var rúml. 26 al. innanmáls; í austurendanum var undir- 



16 


staðan gengin úr lagi, svo lengdin er ónákvæm. Breidd innan- 
máls 12 al. Dyr á suðurhliðvegg, litlu fyrir vestan miðju hans. 
Eldstæði austur frá dyrum eítir miðju gólíi, nál. 6 al. langt; ann- 
að eldstæði skamt frá vesturenda, um 2 al. langt. Á hér um bil 
3 álna bili við austurendann var gólflð upphleypt, eða með palli, 
sem var nál. 1 fet á hæð, en raunar var ekki hægt að ákveða 
hæð hans nákvæmlega. 


V. Bollatóftir í Sælingsdal hafa menn kallað nyrztu sel- 
tóftirnar á Langholti, óg má koma þvi heim við söguna. Mun 
og Sigurði Vigfússýni hafa verið vísað á þær, er hann rannsak- 
aði þar 1881. En nú héfir Kjartan prófastur Helgason í Hvammi 
tekið eftir því, að aðrar seltóftir, litlum spöl utar (sunnar) á holt- 
inu, koma enn betur heim við söguna: Frá þeim er brött brekka 
ofan með lækjar dragi, sem þar rennur í ána; og þar gagnvart, 
vestan árinnar, er hamarinn, sem Hamarengi hefir haft nafnt af. 
Tóftir þessar eru svo óglöggvar, að góða athyglí þarf til að sjá 
þær. Þó sést, að þær eru 2 samhliða, hér um bil 10 fðm. lang- 
ar, og báðar til samans nál. 6 fðm. breiðar út yfir veggi. Hin 
syðri nálægt hálfu víðari en hin nyrðri. Dyr virðast hafa verið 
á suður hliðvegg hennar. Hin nyrðri er mjög óglögg í vestur 
endann, en þar mega dyr hennar hafa verið. Þessar tóftir eru 
svo skamt frá hinum nyrztu, að afstaðan munar litlu. Og af 
lýsingu S. V. gæti máður ætlað, að hann ætti við þessar tóftir, 
ef hann hefði eigi ætlað að Guðrún gengi til Langholtslækjar: 
Þar getur hann ekki meint lækjardragið. Það er mjög nærri 
þessum tóftum, en fýfir neðan háa brekku, svo ekki gat sést til 
selsins frá læknum. Hér stendur alt svo einkarvel heima. Þetta 
eru því Bollatóftir. 


VI. Á Bjarnarstöðum í Saurbœ er rúst í túninu, sem köll- 
uð er Jiofið. Hún er nokkurn veginn kringlótt, nál. 7 fðm. í 
þvermál innan. Hún er að mestu Slétt innan, en sjálf girðingín 
er fornleg og fyrirferðarmikil. Dyr eru mót norðri. Önnur rúst 
er fáum föðmum austar. Hún sýnist nýlegri og virðist samsett 
af 3 smátóftum, er ætla má að hafi verið fénaðar kofar, énda er 
sú tóft ekki tálin að heyra til hofsins. »Hoftóftið« er heldur stór 
til þess, að þak hafi verið yfir henni, nema tjaldþak hafi verið. 
Mun og oft hafa verið tjaldað yfir veizlusalinn: en goðastúkan 



17 


hefir ávallt verið með föstu þaki. Hér vantar goðastúkutóft, ef 
þetta ætti að hafa verið veizlusalur; getur það því eigi verið. 
En aftur er girðingin heldur lítil til þess, að hofið sjálft hefði stað- 
ið inni í henni, en verið siðan sléttað út; að minsta kosti má 
hofið þá hafa verið mjög litið. En þó svo hafi verið, þá lízt mér 
svoá, aðgirðinginrauni, eftirað hofið var útsléttað, hafa verið notuð 
fyrir gjafahring (»gadd«), hafi hún nokkurn tíma verið annað. 


VII. Á Hofstöðum í ÞorsJeafirði er sýnd hoftóft i túninu 
norður frá bænum, það er kringlótt girðing, nál. 10 fðm. í þver- 
mál og uppbleypt innan; þar er í miðjunni dálítil tóft, opin i 
vesturenda. Er að sjá sem bænahús og kirkjugarður hafi fyrir 
löngu verið gjör upp úr hoftóftinni, þó eigi sé þess getíð. 


VIII. Hölluleiði heitir einstök aflöng þúfa í túninu á Höll 
í Mýrasýslu. Eg fór þangað og fekk bóndann til að grafa það 
út. Urðu fyrir lausir steinar. En þá gjörði regnlegt, og yarð 
hann að hætta og fara að bjarga heyi sínu. Kom þó leiðinu í 
samt lag áður, og lofaði að láta ekki grafa það upp, án þess að 
erindisreki fornleifafélagsins væri viðstaddur. 


Legsteinar. 

í Reykhóla kirkjugarði er legsteinn með svolátandi graf- 

letri: 

»Sepultus hic est Magn’ Aretivs vir insignis et clarus qui 
pie in Domino obiit die 9 bris 14. ano Chi ano 1635 ætatis suæ 
37. . . . . Sap. 4. Just’ si morte præoccupatus fuerit ín 
refrigerio erit placens deo factus dilectus et vivens inter pecca- 
tores translatus est. — Sáler riettlatra eru í hende Drottens«. 

(í miðjunni, þar sem punktarnir eru settir, eru myndir á 
steininum: vængjað ljón og vængjuð kona (gyðja?)). 


3 



18 


í Kvennabrekku kirkjugarði er legsteinn, brotinn í tvent; á 
honutn er þetta: 

»Moider | sal. | Margriet | Hannesdott | er | do i drottne | d. 
7. aug. | MDCCLXXIV | a 34 are | æfennar | Tex | Ps. XXX | v 
12 13«. 

í Kvennabrekku kirkjugarði er annar legsteinn úr strend- 
um Baulusteini, einnig brotinn í tvent. Á honum er: 

»Hier hviler under S. Sigurdr Olafsson í Gude sofnadur 
1643«. [Afhorninu er brotið, og sér til stafs, er virðist vera E. Tölu- 
stafurinn 4 i ártalinu snýr öfugt]. 


í sama kirkjugarði eru 3 brot úr hinum þriðja legsteini, 
vantar þó af honum. Það er strendur Baulusteinn. Þar sést 
þetta: 

»Steinun Bjarnadottir . . . Christi . . . For . . . 
Bjarni Eggertsson« . . . [Ef til vill hefir steinninn verið lagð- 
ur yflr dóttur séra Bjarna Eggertssonar, er hefir heitið Steinunn 
og dáið ung, meðan faðir hennar var prestur á Kvennabrekku 
(1835—1844)]. 


Á Stóra-Núpi hefir fundist legsteinn í 3 brotum, sem voru 
sitt á hverjum stað, utan kiikjugarðs, en falla saman, og eru 
með allglöggu, en þó bundnu letri, og er. það þannig: 

»Hier hviler Torfi Jonsson sæll í Gude sofnaðr a 56 áre 
sins aldurs á sinu heimile og s'óttar-sæng 4 juni 1646. 

Sá frome mann var lögriettumaður, og hefir hans kvinna, 
Herdis Simonsdóttir til minningar þessa töflu látið giöra«. 

Í hornunum eru myndir: maður (afbrotinn að nokkru leyti), 
vœngjað Ijón, naut og örn, og má ráða 1 nöfn guðspjallamann- 
anna undir þeim. Steinninn er íslenzkur og hefir verið vel 
gjörður. 



Smávegis. 

Eftir 

Björn Magnússon Ólsen. 

II. 

Rúnasteinar. 

Eins og kunnugt er, hefur hinn góðfrægi íslandsvinur Kr. 
K&lund skrifað mjög fróðlega grein um íslenskar fornleifar í »Ár- 
boger for nordisk oldkyndighed og historie« 1882 á 57.—124. bls. 
Hefur hann þar meðal annars safnað saman í eitt öllu þvi, sem 
menn þá vissu um íslenska rúnasteina. Á ferðum mínum um 
iandið hef jeg haft tækifæri til að skoða ímsa af þeim rúnastein- 
um, sem Kálund lísir, og stöku stein, sem hann þekti ekki eða 
að minsta kosti vissi ekki um letur á, og skal jeg hjer skíra frá 
þeim athugunum mínum. 

I. 

í Teigs kirkjugarði f Fljótshlíð er rúnasteinn aflangur með 
6 hliðarflötum — þar af er einn flötur mjög mjór. Á tveim flöt- 
um, sem saman koma, er rúnaletur. Er annar flöturinn mjórri 
enn hinn (4 1 /* þuml.) og á þeim fleti birjar letrið, enn endar á 
breiðari fletinum (ö 1 /^ þuml.). Lengd steinsins er 3 ‘/2 fet. 

L e t r i ð 1 . 


lÁIHH-IUild-í 


11 


Línurnar snúa höfðum saman á steininum, eins og hjer, og 
á flrst að lesa þá, semhjer stendur neðar, og snúa síðan blaðinu 
við til að lesa efri línuna. 


1) Af því að prentsmiðjan hafði ekki vúnaletur, varð að láta skera mind- 
ir af rúnaletrum 0 g rúnastöfum í þessari ritgjörð. Þessar mindir má þó ekki 
skoða sem nákvæmar. eftirmindir af steinunum; að eins er' stafagerðinni haldið 
nokkurn veginn. *3 




20 


Báðning: 

hier huiler ) uigfu | s ] magnus • son ■’ i •’ gu. . 
í enda letursins, þar sem punktarnir standa í efri línunni, 
hefur fiaskast úr steininum, og hefur þar verið rúm firir svo sem 
tvær rúnir. Síðasta orðið í rúnaletrinu hefur eflaust verið: guði. 

2 . 

í bæjarkampi að Eivindarmúla í Fljótshlíð eru tveir steinar 
eða steinbrot hvort upp at öðru, og letur á þeim tveimur flötum 
sem út snúa. Neðri steinninn er á lengd 23 þumlungar, enn flet- 
irnir misbreiðir, efri flöturinn (i veggnum) 4 þuml., enu hinn 
neðri 3 1 /* þuml. Letrið hefur birjað á breiðari flétinum og stend- 
ur það þar á höfði framan að sjá, enn letrið á neðri fletinum, 
sem er framhald af letrinu flrir ofan, snír rjett flrir áhorfanda, 
sem stendur flrir framan vegginn. Brotið er af þeim enda 
steinsins, sem snír til hægri firir áhorfanda, þar sem letrið hefur 
bæði birjað og endað, og hefur við það glatast upphaf og endir 
letursins. 

L e t r i ð: 



Stingurinn i h í efri línunni er óskír. 

R á ð n i n g: 

er : Jwiler: bia | rni • eireJcss , . 

Firsta orðið hefur auðvitað verið: Jiier, og hið siðasta: ei- 
réksson. 

Þar sem punktarnir standa við enda letursins í neðri lín- 
unni hefur flisjast úr steininum á móts við 2 flrstu stafina í efri 
línunni. 

Letrið á Jiinum steininum, sem ofar er- í veggnum, gat jeg 
ekki ráðið, því að rúnirnar eru viltar og sumar frábrugðnar 
vanalegu rúnaletri. Samt er letrið skírt, og hef jeg dregið staf- 
ina upp hjá mér svo nákvæmlega sem mér var unt. Enn 
því. miður er hjer eigi kostur á að gefa mind af 
hinum einkennilegu, frábrugðnu rúnum eða af letrinu í heild 
sinni. 

Kálund minnist á steina þá í Teigi og Eivindarmúla, sem 
jeg hjer hef list, (sjá 103. bls. í ritgjörð K&lunds), enn hefur ekki 
vitað um letur á þeim. 



3. 

Kálund getur (á 110. bls.) um tvö rúnasteinsbrot í Stafholti 
í StafhoUstungum. Um þessi brot get jeg ekkert sagt, því að jeg 
man ekki til, að jeg sæi þau, þegar jeg kom að Stafholti — hef 
að rainsta kosti ekkert skrifað um þau í minnisbók mína. Ráðn- 
ing Kálund’s á letrinu á firra brotinu virðist vera rjett, það sem 
húu nær, enn hann hefur ekki komist fram úr niðurlagi rúnanna, 
og virðist ljóst eftir því, sem firir liggur hjá Kálund, að hin 
rjetta ráðning á öllu letrinu sje: 

her huiler guðmundr ionson guð ha(ns) (sá)lu haf(i )‘. 

Á hinu brotinu les Kálund: 

gautur \ sigmu(ndsson), 

og mun það rjett. 

Enn Kálund getur ekki um þriðja steinbrotið, sem jeg fann 
í Stafholts kirkjugarði. Það er 25 þumlungar á lengd, »Baulu- 
steinn« með 5 flötum, og er letur á einum og krossmark á næsta 
fleti. Flöturinn, sem letrið er á, er 3 þumlungar á breidd, enn 
sá, sem krossmarkið er á 4 þumlungar. 

L e t r i ð : 


Á milli 7. og 8. stafs er bil, er jeg hef táknað með punkti, 
og hefur þar flaskast úr steininum. Á milli 12. og 13. stafs er 
lika bil, enn þar eru mishæðir á steininum, sem rúnameistarinn 
hefur hlaupið iflr, og virðist aldrei hafa staðið neitt í því bili. 

R á ð n i n g : 
her | huil(é)r | ion • ola 

Síðasta orðið hlítur að vera annaðhvort: olafsson eða olason, 
líklega heldur hið firra, þvi að ólafr er almennara nai'n enn Ólí; 
enn hjer hefur brotnað af enda steinsins. 

4. 

Kálund getur að eins um einn rúnastein í Norðtungu (á 
108. bls.). Þennan rúnasteiu hef jeg líka sjeð, og er ráðning 
Kálunds á letri því, sem á honum stendur, rjett. Þó ber þess að 
geta, að orðaskil eru á steininum táknuð með tvípunkti [:] al- 
staðar nema milli orðanna pall halldors; þar er að eins einn 



1) Firir þeim stofum, sem í svigum standa, er eiða í rúnunum. 




22 


punktur. Orðaskil (tvípunktur) eru og milli orðanna haldors og 
éon. Kánastafurinn Tcaun í H(H er stunginn (sbr. neðanmálsgrein- 
ina hjá Kálund, og viðbót á bls. 124). Steinninn er sexkantaður 
»Baulusteinn«, 4 s /i fet á lengd með letur á 2 flötum, og er sá 
flöturinn, sem letrið birjar á 5 þumlungar á breidd, enn hinn 3 
þumlungar. 

Enn auk þess sá jeg í Norðtungu eitt lítið steinbrot með rún- 
um, 13*/2 þural. á lengd og er brotið af báðum endum. Það er 
»Baulusteinn« með 5 flötum og létur á einum. Er sá flötur rúm- 
lega 4 þumlungar á breidd. Hjá þessum steini lá steinbútur 
með krossmarki á, enn lögun hans síndi, að hann hefur aldrei 
verið partur af rúnasteininum. 

L e t u r : 

■Bimai 

Af 1. rún sjest glöggt belgur af Q, enn meginstafurinn er 
brotinn af; 3. rún er óglögg. Báðar þessar rúnir hef jeg táknað 
með punkti 1 . 

R á ð n i n g : 
þo.steinn : þ 

Það sjest á þessu, að maðurinn, sem steinninn er ifir, hefur 
heitið Þorsteinn og föðurnafn hans birjað á Þ. 

Enn sá jeg hinn þriðja stein í Norðtungu, enn á honum er 
vílluletur, eins konar blendingur af rúnum og latínuletri, sem jeg 
gat ekki ráðið. 


5. 

Þegar jeg kora að Möðruvöllum í Hörgárdal sumarið 1893, 
síndi Stefán kennari Stefánsson mér brot af rúnasteini, er hann 
hafði nífundið við gröft i túninu norður frá kirkjugarði á gömlu 
kirkjugarðsstæði. Það er hraunsteinn mjög hrufóttur með letur 
á einum fleti. Þvi miður mældi jeg hann ekki. 

L e t u r : 



1) Jónas Hallgrímsson getur um þennan stein í skírslu til Finns Magnús- 
sonar, og segir að á honum standi: ( = Þ ors teinn: þo). Virðist 

steinninn því hafa skemst, siðan hann las á hann (shr. viðbótina hjá Kálund á 
124. bls.). 


23 


Á þessu broti virðist aldrei hafa verið roeira letur enn þetta. 
Firir neðan rúnalínuna er strik jafnhliða henui. 

R á ð n i n g : 
helga 

Ekki verður nú sagt með neinni vissu, hvort þetta helga er 
kvennmannsnafn í nefnifalli eintölu, eða eignarfall eintölu af 
karlmannsnafninu Helgi. Framan af steininum virðist vera brot- 
ið, og hefur þar staðið upphaf og endir rúnanna. Líklega hefur 
annaðhvort staðið: (hier huiler) helga (N dóttir ) eða: (hier huiler 
N.) helga (son eða dúttivT). 


6 . 

Á 113.—114. bls. ritar Kálund um rúnastein nokkurn i 
kirkjugarðinum á Breiðabólstað á SJcógarströnd. Jeg hef ekki 
sjéð þennan stein, enn af því að jeg held, að letrið hafl ekki enn 
verið rjett ráðið, þá leifi jeg mjer i þessu sambandi að minnast 
á hann. Kálund tekur það fram, að letrið sje í ljóðum, og er 
það rjett. Það sfna orðin: 

y>frelsarann Jesum a truer«, 

sem standa í niðurlagi málsins með iatínustöfum; þar sinir orða- 
röðin (a truer), að þetta er ekki sundurlaust mál. Enn visa sú, sém 
Kálund fær út úr rúnunum, er í rauninni engin visa, Þó þarf 
mjög litla breiting að gera á ráðningu hans, til þess að nokkurn 
veginn rjett vísa komi út. Letur þetta er talsvert flóknara, enn 
ella mundi, sakir þess að rúnaraeistarinn hefur ekki höggvið orð- 
in á steininn i rjettri áframhaldandi röð, heldur verður að hlaupa 
úr einni linu i aðra til að fá rjett mál. Kálund hefur séð það 
rjett, að letrið birjar í 3. linu á orðunum margret : olafs, og að 
framhald þess er í firstu línu (dotter huiler. hier. o. s. frv.). Ann- 
ars les jeg letrið alveg eins og Kálund, að þvi undanteknu, að 
jeg felli úr næstsíðustu rún í 4. línu, sem Kálund hefur bætt við 
og ekki virðist standa á steinum og les síðustu fjóra rúnastaflna 
í þeirri iínu (hjá Kálund BH9ÍSI1)- Slðustu rúnina p 

held jeg eigi að lesa saman við aðra linu. Kemur þá fram 
þetta vers: 

margret olafs dotter hvyler hier 
huer i gude sofnud er 
glod hiedan med fride fer 
frelsarann jesum a truer. 



24 


Á ferð sinni um ísland sumarið 1898 fann fornfræðingurinn 
Daniel Bruun 2 rúnasteina í Hjarðarholti i Dölum, og ljet flitja 
þá hingað til Reykjavíkur, og eru þeir nú 1 forngripasafninu. 
Jeg hef skoðað báða steinana þar og auk þess haft firir mjer 
mót, sem D. Bruun tók af þeim, og mun jeg nú, lisa þeim svo 
nákvæmlega, sem kostur er á án minda. 


'7. 

Kálund getur um það í ritgjörð sinni, að í söfnum Jóns 
Sigurðssonar sje mind af steini, reistum eftir Hall nokkurn Ara- 
son; segir hann, að það sjáist ekki á teikníngunni, hvar steitíhinn 
sje fundinn, enn giskar á, að hann muni vera frá Hvammi f 
Norðurárdal. Þetta er ekki rjett, því að steinn þessi, sem Ká- 
lund á við, er einmitt annar af þeim steinum, sem D. Bruun 
fann í Hjarðarholti í Dölum. Það er basaltsteinn aflangur með 
5 hliðarflötum, og er nú brotinn í tvent um miðjuna þvers um. 
Meða,n steinninn var heill, hefur hann verið 136 centimeter á 
lengd og rúnaletur á honum til annars endans á einum fletinum, 
sem er 14 centimeter á breidd, og hefur letrið tekið iflr tæpan 
helming af lengd steinsins, enn ekkert letur á þeim helmingi 
rúmum, sem eftir er, þegar letrinu sleppir. Nú er sá endi steins- 
ins, sem letrið er á, brotinn frá, og er það brotið 66 centimeter 
á lengd. Rúnaletrið birjar 5 centimeter frá enda steinsins, og 
er línan 51 centimeter á lengd og endar 10 centimeter frá þeim 
endanum, sem af er brotið. Rúnastaflrnir ná ekki alveg út á 
brúnir flatarins að ofan og neðan, heldur er letrið höggvið nokk- 
uð linuskakt éftir honum miðjum endilöngum. Á flestum íslensk- 
um rúnasteinum takmarkast hver lína að ofan og neðán af 
tveimur jafnhlíða rákum, sem rúnameistarinn hefur höggvið sjer 
til leiðbeiningar til að afmarka lengd rúnastafanna, sem þá vana- 
lega ná úr efri rákinni niður í hina neðri. Á þessum steini eru 
engar slikar rákir hvorki að ofan nje neðan við línuna, og þvi 
er linan ekki heldur alveg bein. Hitt brotið, sem ekkert letur 
er á, er 70 centimeter á lengd. 

L e t r i ð : 


iiiaaimiMam 


R á ð n i n g: 
herligrhallrarason 

þ. e. hér liggr hallr arason. Orðaskil hafa engin verið á steinin- 


25 


um, og er þa,9 því rangt, sem stendur í skirslu Kálunds eftir 
teikningunni í safni Jóns Sigurðssonar, að þrír púnktar standi al- 
staðar inilli prða, enn að öðru leiti hefur sá, sem gérði teikning- 
una, lesið rúnastafina rjett, eins og hjer að framan. 

Það er mart, sem bendir til, að rúnasteinn þessi muni vera 
einhver hinn elsti, ef ekki hinn elsti rúnasteinn sem enn er kunnur 
hjer á landi. First er það, að endingin -r er hér á tveimur stöð- 
um táknuð með -r, eins og í hinum fornu handritum vorum, enn 
ekki með -ur, eins og í hinum siðari. Þar næst er atviksorðið 
hér, í níju máli hjer, ritað her, enn ekki hier, sem síðar varð tíð- 
ara. Enn fremur er orðínindin liggr stöfuð ligr með einu g-i eins 
og í elstu handritum íslenskum (t. d. 1 hinum elsta káfla Keikja- 
holtsmáldaga, sem Jón Sigurðsson telur vera ritaðan una 1185). 
Alt þetta getur að vísu einnig komið firir á stöku stað í ingri 
handritum, enn þar sem það alt saman kemur firir á einum stað 
í svo stuttu máli, þá eru samt allar líkur til, að letur þetta sje 
gamalt, og eflaust frá 18. öld, ef ekki eldra. Að svo sje, stirk- 
ist enn fremur af því, að í letrinu eru engin orðaskil eða punkt- 
ar milli orða eins og á öllum þorra íslenskra rúnasteina, einkum 
hinum ingri. Rúnaletrið á Valþjófsstaðahurðinni, sem hingað til 
hefur verið talið elsta rúnaletur hjer á landi, hefur orðaskil á 
tveim stöðum, enn annars engin(?). Enn annars eru greinileg orða- 
skil á langflestum íslenskum rúnasteinura, þó ekki á rúnasteinin- 
um frá Hvalsnesi (Kálund bls. 102), sem gæti verið mjöggamall 1 . 

Eina röksemd má enn bera fram því til stirkingar, að 
rúnasteinn þessi sé gamall, enn hún er neilegs eðlis. Jeg á hjer 
við það, að í þessu letri er ékJci bætt við neinni firirbæn firir 
binum framliðna manni, svo sem »guð hans sál hafi«, eða »sem 
guð hans sál hafi«. Þeir rúnasteinar, sem slikt kemur firir á, 
eru naumast eldri enn frá firri hluta 15. aldar. Þá fer það að 
tíðkast i tornskjölum íslenskum að bæta slíkum firirbænum víð, 


1) Á rúnasteininum frá Stafholti eftir Ouðmund Jónsson, sem jeg hefgetiðum 
hjer að framan, virðast vera óreglnleg orðashil (sjá Kálund á 110. bls.) og sömu- 
leiðis á steini á Reikjum í Skagafjarðarsíslu (Kálund 118.—119. bls). Báðir 
þessir steinar virðast vera fremnr ungir, Stafholtssteinninn varla eldri enn frá síð- 
ari helming 15. aldar. Enn um þessa steina er ekki vist, að á þá hafi verið les- 
ið með nægri nákvæmni, og gæti verið að orðaskil stæðu á steinunnm. Á broti 
frá Núpsstað eru ekki heldur orðaskil (Kálund 123. bls.), enn á brotinu eru ekki 
nema tvö orð, 'svo að það er litið að marka, enda óvist, að rjett sje lesið. Þetta 
brot gœfá lika verið gamalt. 4 •; . . 



26 

þegar dauðir menn eru nefndir 1 . A Höskuldsstaðasteininum eftir 
Martein prest, sem er hinn elsti rúnasteinn, sem menn hingað til 
hafa getað ársett með nokkurri vissu, stendur engin slík flrirbæn, 
og er hann frá miðri 14. öld. Auðvitað er hæpið að ráða nokk- 
uð af því um aldursteinsins, þó að engin slík flrirbæn sje á hon- 
um, enn i sambandi við hin aldursmerkin, sem áður vóru talin, 
er það þó ekki þíðingarlaust. 

Alt virðist þannig benda til, að letur þetta sje eigi ingra enn 
frá 13. öld og geti jafnvel verið frá síðari hluta 12. aldar. Þá er 
næst að athuga,hvort vjer getum fundið nokkurn mann að nafni 
Hall Arason í nánd við Hjarðarholt á 13. öldinni eða seint á 12. 
öld. í StuTl. H, 195. bls. er þess getið, að Hallr Arason hafi 
búið á Höskuldsstöðum í Laxárdal um 1192, og aðhann og sinir 
hans hafi hitt Sturlusonu við laug í Sælingsdal og skotið undán 
þjóf, sem Sturlusinir ætluðu að festa upp, og barist við Sturlu- 
sonu. Löngu síðar, á hinum efri árum Guðmundar biskups Ara- 
sonar, er þess getið, í Biskupasögum I, 600, að biskup hafl gist 
á Jörfa í Haukadal hjá Þóreyju húsfreyju Grímsdóttur; hún »hafði 
áðr mist bónda sins , er Ari hét; þau áttu þrjá sonu , Hall ók 
Guðmund ok Þörarin; þeir vóru allir góðir bœndr lengu . Þetta 
var að áliðnu sumri, enn sama haust er sagt, að Maga-Björn, 
maður Órækju, hafl farið ránsferð um Dali. Sturlunga getur um 
þessa ránsferð Bjarnar, og virðist hún hafa verið farin árið 1233 
(Sturl. HI, 148. bls. 2 I, 319. bls.), Sá Hallr Arason, sem hjer er 
nefndur, getur með engu móti verið sami maðurinn og Hallr 
Arason á Höskuldsstöðum, sá er áður var nefndur, heldur hefur 


1) T. a. m. í vottorði Jóns ábóta í Þikkvabæ o. fl. 1. okt. 1432 um löggjaf- 
ir Lofts Gruttormssonar, ísl. Fornbrjefasafn IY. 51b 6 : *ok heyrdum yfer lesit 
oped bref loptz bonda gutthormssonar — gud hans sál hafe «. I arfskifta- 
brjefi eftir BjÖrn Þorleifsson ríka 23. okt. 1467 stendur: »biorn heitinn þor - 
leifsson faudr þeirra , sem gud hans sal hafi «, og í jarðabrjefi Olafar Lofts- 
dóttur, konu Björns, dags. 24. júní 1469, stendur sömuleiðis: »bondinn biorn þor- 
leifsson sem gud bans sal bafi« 5 (ísl. Fornbrjefasafn Y, 500 1 og 51S 6 ). Á rána- 
steinunum bjá Kálund nr. 7, bls 105 (frá Húsafelli), nr. 13, bls 108 (frá Norð- 
tungu) og, ef til vill, líka á nr. 16, bls. 109, sbr. bls. 124, (frá Hvammi í Norð- 
urárdal), stendur líka: »sem guð hans (þeirra) sál hafi«. 0g á Stafholtssteinin- 
um, bjá Kálund nr. 17, bls. 110 (sbr. bjer að framan undir 3. tölulið) stendur: 
»gud hans salu hafi«. Á 2 norðlenskum rúnasteinum, Kálund nr. 81 og 33, bls. 
120 og 122 (frá Munkaþverá og Grrenjaðarstað) stendur: »guð friði hennar sáU. 
Á Utskálasteininum, Kálund nr. 1, bls. 100 stendur: »lese þu paterhoster fyrer 
sál hennar «, og á steini frá Hallbjarnareyri, Kálund nr. 21. bls. 112: »og bidid 
firir mer«. Enginn af þessum steinum er víst eldri enn 1400. 



21 


líklega verið sonarsonur Halls hins eldra. Halls hins ingra er 
oft getið í Sturlungu. Eftir Sauðafellsför Vatnsfirðinga 1229 var 
hann sendur norður i Hrútafjörð með öðrum manni til að segja 
Sturlu tíðindin, og má ráða af orðum sögunnar, að hann hafi þá 
átt heima i Haukadal (eflaust að Jörfa) 1 . Siðan var hann með 
Sturlu að vigi þeirra Vatnsfirðinga 1232, og má marka aldur 
hans af frásögn Sturlungu um þennan viðburð. Er sagt, að hann 
hafi mælt við Snorra Þorvaldsson: »Vit erum hér menn yngstir 
ok megu vit reyna með okkr ef þú vilt«. Hann hefur eftir 
þessu verið á aldur við Snorra, enn hann var 18 vetra, þegar 
þetta gerðist. Er Hallr því fæddur um 1214 2 . Enn er Halls 
getið með Sturlu Sighvatssini í Örligsstaðabardaga 1238, og er 
hann þar ímist nefndur Hallr Arason eða Hallr á Jörfa 3 4 . Ekki 
er Hallr talinn meðal þeirra manna, sem fjellu á Örligsstöðum, 
enn eftir þetta finn jeg hans hvergi getið, og er ekki nú unt að 
segja, hvenær hann hafi dáið, enn liklegt er, að hann hafi lifað 
talsvert fram ifir miðja öldina. Hann var á aldur við Sturlu 
Þórðarson lögmann, sem dó 1284*. 

Aldur rúnasteinsins kemur vel heim við það, að hann sje 
annaðhvort settur eftir Hall eldra eða Hall ingra. Enn úr hinu 
er vandi að ráða, eftir hvorn þeirra hann er. Það mælir með 
Halli eldra, að hann bjó á Höskuldsstöðum, sem hefur vafalaust 
altaf átt kirkjusókn að Hjarðarholti, enn aftur á móti er liklegt, 
að Jörfi hafi á 13. öldinni átt kirkjusókn að Vátnshorni i Hauka- 
dal. Enn samt er það ekki óhugsandi, að Hallr á Jörfa hafi 
verið grafinn í Hjarðarholti, einkum ef ættfólk hans hefur verið 
þar jarðsett. Jeg skal láta þetta liggja á milli hluta, hvor Hall- 
anna á steininn, þó að mjer þiki Hallr hinn eldri líklegri til þess. 
Enn hitt virðist vera víst, að þessi rúnasteinn er hinn elsti, sem 
hingað til hefur tekist að ættfæra til manna, er sögur fara af. 


1) Sturl. 1 II, 108.—109. bls., *I, 287.-289. bls. 

2) Sturl. 1 II, 131. og 135 bls. (sbr. um aldur Snorra 133. bls.). 2 I, 305. og 
808.—309. bls. (sbr. 306. bls.). 

3) Sturl.’ II, 218. bls. 2 I, 373.—374. bls. »Hallr af Jörfa« er hann og 
nefndur i Sturl. 'II, 171. bls. 2 I, 337. bls. 

4) I registri sínu við Sturlungu gerir Gu jbrandur Yigfússon einn mann 

úr Halli eldra og Halli ingra, enn aftur hefur hann Hall af Jörfa sem sjerstakan 
mann (Sturl. 2 II, 434. bls. síðara dálki). Sami ruglingurinn er í registrinu við 
hina eldri útgáfu Sturlungu. 4* 



28 


8 . 

Hinn steinninn, sem D. Bruun fann í Hjarðarholti er »Baulu- 
steinn« með 4 hliðarflötum, brotinn í tvent um miðjuna Þeg- 
brotin eru lögð saman, eru þau bæði 55 centimeter á lengd, og 
heíur þó brotnað af steininum til beggja enda og hann verið 
lengri áður. Hvort brotið um sig er c. 27‘/a centimeter á lengd. 
Breidd flatarins, sem letrið er á, 16 centimeter. 

L e t r i ð : 


ehkh;ehm : Uw 


R á ð n i n g: 
biarni } biarna * so(ri) 

Orðaskil hafa hjer verið táknuð með þrípunkti, enn neðsti 
punkturinn við önnur orðaskil hefur flaskast úr. Á eftir siðustu 
rún hefur líka flaskast úr þar sem |g hefur staðið (hjer táknað 
með punkti í svigum). Líklega vantar bæði framan og aftan 
við letrið. 

Rák er hjer eiginlega ekki ofan og neðan við rúnalínuna, 
enn rúnameistarinn hefur, áður enn hann birjaði að höggva rún- 
irnar, markað sjer til leiðbeiningar með oddhvössu verkfæri línu 
af puriktum með jöfnu millibili bæði að ofan og neðan, og dreg- 
ið siðan rúnastafina milli þessara punkta, þannig að hver höfuð- 
stafur endar í punkti að ofan og neðan. 


Yfirlit 

yfir muni selda og gefna Forngripasafni íslands, 

árið 1898 . 


(Tölnrnar fremst sýna tölumerki hvers hlutar i safninu; i svigum standa nöfn 
þeirra, er gefíð hafa safninu gripi). 


4434. Danskur silfurpeningur frá árinu 1655. 

4435. (Hr. Skúli Sivertsen frá Hrappsey); Grömul islenzk reizla. 
Úr Hrappsey. 

4436. 5 koparmillur. Austan úr Árnessýslu. 

4437. 4 koparmillur. Austan úr Árnessýslu. 

4438. 1 kóparmilla. Austan úr Árnessýslu. 

4439. 1 koparmilla. Austan úr Árnessýslu. 

4440. Lítill hlutur þríhyrndur úr látúni með glerplötu í raiðju. 
Fundinn í mógröf við Eyrarbakka. 

4441. (Snæbjörn hreppstjóri Kristjánsson í Hergilsey); Litill átt- 
strendur jaspissteinn með gati í miðju. Fundinn í dysi í 
Hyrningsstaðalandi í Reykhólasveit. 

4442. Deshús kringlótt úr silfri, gylt. 

4443. Hempupör úr kopar. Vestan úr Þorskafirði i Barðastrand- 
arsýslu. 

4444. Leirfat, er átt hefur Páll Hjálmarson rektor á Hólum. 

4445. Beizlisstengur úr járni með koparkúlum og járnmélum. 
Fundnar i jörðu norður í Eyjaíirði. 

4446. Gamalt nælisbrot gagnskorið. Fundið í Hróarshól á Siðu i 
Skaptafellssýslu. 

4447. Krossmark úr tré. Úr Klausturhólakirkju i Árneasýslu. 



30 


4448. Kvenmynd úr tré. Úr sömu kirkju. 

4449. Kvenmynd úr tré. Úr sömu kirkju. 

4450. Einkenniskjóll, er átt hafa amtmennirnir Stefán Thoraren- 
sen og Bjarni skáld Thorarensen. 

4451. Einkennisbrækur, úr eign Bjarna amtmanns Thoraren- 

sens. ' 

4452. Skauttreyja úr klæði með flauelsleggingum og silfurvír. 

4453. Samfella gömul úr svörtu vaðmáli, rauðbrydd, með rauð- 
um og grænum kniplingum. 

4454. Beltishnappur úr silfri með laufl og kornsettu hringvíra- 
virki. 

4455. Belti með flauelslinda baldíruðum og silfurspennum. 

4456. Skautkragi úr svörtu fiaueli, baldiraður með silfurvfr. 

4457. Krókfaldur. 

4458. Silkiklútur úr svörtu silki með marglitum borða um- 
hverfis. 

4459. Silkiklútur svartur, slitinn. 

4460. Upphlutur úr svörtu vaðmáli með bryddingum, silfurborð- 
um og 12 silfurmillum. 

4461. Fótband, flosað. Norðan úr landi. 

4462. (Jón konsúll Vidalín í Kaupmannahötn): Öxi fundin i 
jörðu hjá Kóreksstöðum í Hjaltastaðaþinghá íNorðurmúla- 
sýslu. 

4463. Koffur úr silfri, gylt. 

4464. Lítil brjóstmynd úr prinsmetal af Albert Thorvaldssen. 

4465. Guðný Guðmundsdóttir, ekkja á Skáldstöðum): Gamált 
bókaspensl úr látúni. 

4466. (Húsfrú Hildur Jóhsdóttir á Reykjum í Lundareykjadal): 
Gylt glertala, fundin nærri Efstabæ í Skorradal. 

4467. (Sama): Svuntuhnappur úr sandsteini, fundinn á sömu 
stöðvum sem nr. 4466. 

4468. (Sama): Smáöskjubrot úr tré. 

4469-70. 2 matskeiðar úr silfri. 

4471. Teskeið úr silfri. 

4472. Steðji(?), fundinn 1812 nálægt Steinsholtsfjalli í Gnúpverja- 
hreppi. 

4473. Kvensöðull látúnsleginn. 

4474-75. 2 skírnarvatnskönnur úr leir. 

4476. Trédiskur. Vestan af landi. 

4477. Upphlutur úr bláu klæði með rauðum bryddingum. 

4478. Reiðþófi. Vestan af landi. 



31 


4479-80. 2 þófagjarðir með istöðum. Vestan af landi. 

4481. Plógur. Vestan af landi. 

4482. Grafletursfjalir. 

4483-89. (Kapt. Daníel Bruun í Kaupmannahöfn): hundsbein, 
brýni, öxi, járnstykki með hamarsskalla, járnmolar, tinnu- 
brot og hrosstennur. Fundið í dysjum vestur í Reyk- 
hólasveit. 

4490. Belti með silfurspennum og flauelslinda. Úr Grímsnesi. 

4491. Signet Magnúsar Ketilssonar sýslumanns. 

4492. Signet Jóns Ketilssonar bróður Magnúsar. 

4493. Tannbaukur úr Ormsætt (frá Oddi Ormssyni í Langey). 

4494. Tvær gamlar koparhringjur. Austan úr Flóa. 

4495. Tóbáksponta, örlitil, úr látúnsblendingi. 

4496. (Stud. theol. Jónmundur Halldórsson): Melluláslykill úr 
eiri. 

4497. (Skólasveinn Benedikt Sveinsson frá Húsavík): silfurpen- 
ingur enskur. 

4498. (Ingólfur Kristjánsson frá Norður-Botni í Tálknaflrði): 
Skeifa, fjórboruð, fundin í jörðu. 

4499. Krossmark frá Beruneskirkju i Suðurmúlasýslu. 

4500. Hökull frá sömu kirkju. 

4501. Hökull frá Hofskirkju í Álftaflrði. 

4502. Lítill stokkur úr tré með fellilöki, útskorinn. 

4503. Treyjuhnappur úr prinsmetai, með verki. > : 

4504. (Halldór Jónsson bankagjaldkeri í Reykjavík); Spánskur 

koparpeningur. . 

4505. (Sami): Rússneskur peningur úr kopar. 

4506. (Sami): ítalskur peningur úr kopar. 

4507. (Sami): Örlítill ítalskur peningur úr kopar. 

4508. Gamall trébiti frá Reykhólum í Barðastrandarsýslu. 

4509. Garðahúfa frá Reykhólum í Barðastrandarsýslu. 

4510. Gamalt rúmstæði frá Bakka í Öxnadal. 

4511. Hnappur gagnskorinn, íundinn nærri Hringsdal við Arn- 
arfjörð. 

4512. Tvær silfurmillur gamlar úr búi Bjarna amtmanns Thor- 

arensen. 

4513. Stokkur úr tré með hleypiloki, útskornu rceð höfða letri. 

4514. Brjóstnál úr silfri. 

4515-16. Tveir hnappar, litlir, úr prinsmétal. 

4517. Kertisstjaki fótlaus úr prinsmetal. 

4518. Lítill hlekkur úr látúni útskorinn með höfðaletri. 



32 


4519. (Ólafur Oddson á Sámsstöðum í Fljótshlíð): Skeifa, fjór- 
boruð, lítil, fundin i jörðu. 

4520. (Jóhannes Egilsson í Þrándarholti í Eystrahreppi): Stein- 
snúður úr fitusteini. 

4521. Stóll útskorinn. Austan úr Breiðdal í Suðurmúlasýslu. 

4522. Krossmark úr tré. Frá Silfrúnarstaðakirkju í Skagafirði. 

4523. Fótskör. Frá Silfrúnarstöðum. 

4524. Handlina Þorbjargar Magnúsdóttur konu Páls lögmanns 
Vidalins útsaumuð af Hólmfríði dóttur þeirra hjóna. 

4525. (Sigurður fangavörður Jónsson í Reykjavik): Mynd af 
Sigurði landfógeta Thorgrímsen. 

4526. Skjöldur (aí beizli?) kringlóttur úr prinsmetal. 

4527. Altaristafla úr Berufjarðarkirkju í Suðurmúlasýslu. 

4528. Ljósahjálmur úr kopar. Frá Hvammskirkju í Hvarams- 

sveit. 

4529. Kaleikur og patína úr silfri. Frá Hvammskirkju. 

4530. LítilL þjónustukaleikur úr silfri með tréumgerð. Frá 
Hvammskirkju. 

4531. Gömul rúmfjöl útskorin úr tré. 

4532. Silfurbelti með flauelslinda og manna- og dýra myndum. 

4533. Klukka í útskornum trékassa (»Bornholmer«). 

4534. Traföskjur með útskornu loki. 

4535. Prjónastokkur úr tré, útskorinn með höfðaletri. 

4536. (Frú Neck í Landskrona): Ljósmynd tekin eftir mynd 1 
Sviþjóð af próf. Finni Magnússyni ungum. 



Um myndir af gripum í Forn- 
gripasafninu, 

Eftir 

Jón Jakobsson. 


Ábreiða. 

(Nr. 3629.) 

Ábreiða þessi er 2 ál. og 13 þuml. á lengd óg 1 al. og 20 
þuml. á breidd, hún er úr dökkgrænum, þéttófnum einskeftuvefn- 
aði, öll útsaumuð í blómstursaum með »allegóriskum« myndum, 
skrauthliðum og súlum, blöðum og blórastrum, með rauðum, 
grænum, gulum, ljósbláum og bleikum litum og margskónar 
millilitum; umhverfis ábreiðuna er breiður bekkur, allur útsaum- 
aður með margbreytilegum blöðum og blómum, en beggja vegna 
við bekkinn eru saumaðar beinar randir, frábrugðnar að lit og 
eru í ytri röndina saumaðir smáteningar. Bekkurinn er breiðari 
til endanna en á hliðunum; í miðjunni að neðanverðu er í hann 
saumað höfuð og þar út frá til beggja hliða tvær kynjamyndir 
með mannsandlitum vængjaðar; í miðjan bekkinn á efri enda á- 
breiðunnar er einnig saumað andlit inni i milli blaða og blóma. 
Á jöðrunum er ábreiðan brydd með ofnu bandi, hefir það slitnað 
af öðrum endanum og annað verið sett í þess stað. Fyrir innan 
bekkinn liggja 3 reitir þvert yfir ábreiðuna með útsaumuðum 
myndum. f efsta reitnum til vinstri handar standa 2 myndir. 
Önnur þeirra er Fides (Trúin) með kross i hægri hendi og kaleik 
i vinstri, berhöfðuð með uppkembt hár, í skósíðum kirtli rauð- 
bleikum með löngum ermum, gulum að framan og gullbelti um 
sig miðja; hún heflr rauða yfirhöfn með gulu fóðri, er hún sveip- 
ar um sig og upp um vinstri öxl og eru hér klæðafellingar mjög 



34 


vel sýndar. Hin myndin er Spes (Vonin); hún stendur við stórt 
atkeri og fórnar höndum; í klæðaburði líkist húu hinni, þótt litir 
séu með öðrum hætti. Yíir mynduúum eru blaðagreinir en und- 
ir þeim nöfnin FIDES og SPES. Næst þessum myndum, í miðj- 
um efsta reit, er íijúgandi engill í heilu líki með básúnu í hægri 
hendi og blásandi í hana en langa (pálmaviðar-) grein í vinstri; 
hann er í kirtli með stuttermum; íyrir ofan hann standa orðin: 
Virtútes Sectare (iðka þú dygðir). Yzt til hægri handar standa 
tvær myndir saman og undir þeim nöfnin: CHARITAS (Kærleik- 
urinn) og PIETAS (Guðhræðslan); hin fyrnefnda heldur á tveim 
börnum, sínu á hvorum handlegg og heldur annað þeirra um 
háls myndarinnar, en hitt leggur hægri höndina á brjóst hennar, 
hin myndin heldur í annari hendi á stóru (nægta ) horni með 
blómum upp úr, í vinstri hendi hefir hún hjarta og er sem leggi 
loga af. Búningur þessara mynda er likur hinum fyrgreindu en 
litir og klæðafellingar nokkuð frábrugðin. Miðreit ábreiðunnar 
er einnig þrískift; í honum miðjum er skrauthlið mikið í hring- 
bogastíl með súlum til beggja hliða, á þeim er talsvertverk upp 
fyrir miðju, þar endar það í blaðakrans og eru súlurnar úr því 
sívalar og sléttar og fara mjókkandi eftir því sem ofar dregur; 
efst eru stór súluhöfuð, eigi ólík súluhöfuðum í korinþiskum stíl. 
Yfir hliðinu eru blóm og blaðagreinir. Inni í hliðinu sér á tjöld 
með haglega gerðum fellingum, miðtjaldið er gult með miklu 
kögri en hliðartjöldin rauð, svæðið þar niður undan er alsett 
stjörnum. í hliðinu standa 3 myndir: karlmaður í miðið ber- 
höfðaður með sítt hár, í rauðum kirtli hlaðbúnum að neðan og 
um háls og ermar, með belti um sig, hann er í knébrókum og 
hosum knéháum með niðurbrotnar fitjar; um sig hefir hann sveip- 
að nokkurs konar yfirhöfn og upp um hægri öxl. Undir mynd- 
inni stendur nafnið Tobias. Honum til vinstri handar stendur 
kona, líkt klædd og binar fyrnefndu, og þar undir nafnið Sara en 
til hægri handar við hann engill með útþöndura vængjum i skó- 
síðum kvenkirtli og öðrum stuttum yztum klæða, með belti um 
sig; undir myndinni stendur nafnið Raphael (Sbr. Tobiasarbók 
11. og 12. kap.), Til beggja hliða við þetta skrauthlið eru önnur 
minni súlnahlið; í hliðinu vinstra megin á myndinni stendur kona 
með krosslagðar hendur á brjósti og lamb við hlið sér; undir 
stendur orðið MANSVETUDO (Hógværð); í hliðinu til hægri hand- 
ar stendur einnig kona með lítið sveinbarn við hlið sér í gulum 
Stakki með kringióttri höfuðgmátt og löngum ermum, i knébrók- 
pm og hosum með uppháa skó; sveinninn heldur að sér höndum 



35 


og leggur konan hægri höndina á höfuð honum en heldur vinstri 
hendi undir yfirhöfnina; hún er í rauðum kirtli. Undir myndinni 
stendur HÚMILITAS (Auðmýkt). í neðsta reitnum eru 5 súlur 
og jafnlangt í milli allra, upp úr hverri þeirra ganga blómstur 
og blaðagreinar, er kvíslast til beggja hliða. Yzt til vinstri 
handar milli tveggja súlna stendur kona í gulum, síðum kirtliog 
hefir sveipað um sig rauðum hjúpi niður frá mitti, í brjósti henn- 
ar stendur sverð og snúa hjöltin og meðalkafli upp, vinstri hendi 
heldur hún um sárið en i hægri hendi heldur hún á langri 
(pálmaviðar-)grein; undir myndinni stendur PATIEinTIA (Þolin- 
mæði). í næsta súlnamillibili stendur önnur kona, hún ber hátt 
hægri höndina og heldur i henni á keri, hellirhún úr því í ann- 
að ker, sem hún hefir í vinstri hendi niður með síðunni og sést 
bunan milli keranna, hægra megin við myndina liggur lítill 
hringmyndaður hlutur og á honum kúla, en vinstra megin lítill 
þrístrendur hlutur; undir myndinni stendur TEMPERANTIA 
(Hófsemi). Þá er í næsta millibili kona, sem hefir sveipað um 
sig miðja og upp um hægri öxl rauðum dúk eða blæju, ekki hef- 
ir hún annað klæða, hægri hendinni tekur hún neðan í dúkinn, 
vinstri heldur hún á brjóstinu og situr þar á fugl (dúfa?), undir 
stendur CÁSTITAS (Skírlífi). Þá er loks kona yzt hægra megin 
á ábreiðunni í gulum skósíðum kirtli og hefir sveipað blæju um 
sig miðja, við hlið hennar er hár (stein-)stólpi eða súla, heldur 
hún um hana hægri hendinni en vinstri leggur hún á hjartað 
undir myndinni stendur orðið CONSTANTIA (Staðfesta). 

Ábreiða þessi mun vera íslenzk að efni, lit og verki; hana 
hefir átt dr. Grímur Thomsen á Bessastöðum, kvað hann hana 
saumaða af dætrum Sæmundar prófasts Kárssonar í Glaumbæ í 
Skagafirði, (f. 1556, d. 1638), og er hún þá hér um bil 300 ára 
gömul. 


SJcrín. 

(Nr. 3612). 

Skrín þetta er 12 þuml. á hæð og 13 þuml. á lengd að neð- 
anverðu, 4>/2 þuml. á breidd, í laginu er það likast húsi eða kirkju 
eins og skrín oft hafa verið (sbr. Worsaae: Nord. Olds. Kbh. 1859 
nr. 526 og 527), þakið er hátt og afar-bratt og stendur þakskeggið 
mikið út, hliðarnar hallast lítið eitt inn á við, svo að skrínið er 
því mjórra sem nær dregur þakskeggi. Stallur eða útskot er á 

5 * 



36 


neðanverðum hliðum og göflum svo hár, að hann er því nær 
þriðjungur af hæð skrínisins upp undir þak, hann er alsettur 
hlíðum í hringbogastíl og súlum milli hliðanna, eru þau 12 á 
hvorri hlið, en eigi nema 2 á hvorum gafli, enda er skrínið mjótt 
í samanburði við hæð þess og lengd; á öðrum gaflinum er brot- 
ið neðan af hliðunum og súlan milli þeirra burtu. Skrínið er 
gert úr beykivið og neglt með trénöglum, alt er það ófúið. Að 
utan hefir það alt verið lagt gyltum eirþynnum með upphleypt- 
um myndum og blöðum, heldur gyllingin sér enn á því, sem eft- 
ir er af eirþynnunum, nema þar sem mest hefir á mætt. Víða 
hafa verið greyptir steinar í skrínið, en allir eru þeir nú horfn- 
ir. A þeirri hlið þaksins, sem að manni snýr á myndinni, er 
enn eftir talsvert brot af eirleggingunni, í miðjunni er Kristur á 
krossinum, en höfuðið brotið af og hendurnar, sitt hvorum megin 
við hann eru þau Jóhannes og María; til beggja hliða við þessar 
myndir eru súlur og þar fyrir utan öðrum megin er upphleyptur 
baugur með vængjuðu dýri (Gryphon?) inni í baugnum, hinum 
megin er eigi hægt að sjá hvað verið heflr, því að þar eru eigi 
eftir nema litlar leifar af þeim baug, sem þar heflr verið. Um 
líkama Krists heflr verið sveipað blæju alt niður um kné og 
hangir hornið niður öðrum megin, Jóhannes og María virðast 
vera í kirtlum með allmiklum fellingúm. Fyrir neðan þessar 
myndir liggur breið ræma eftir þakbrúninni með upphleyptum 
blaðagreinum, hafa í hana verið greyptir 3 stórir steinar, sem all- 
ir eru burtu; á þeirri hliðinni, er frá snýr á myndinni, er einung- 
is ræman á þakbrúninni eftir af allri eirleggingunni og er hún 
mjög svipuð hinni, en engir hafa steinar í henni verið. Eins og 
sjá má á myndinni er einnig eftir eirleggingin á öðrum gafli 
skrínisins ofanverðum; neðan til í hana hefir verið greiptur stór 
steinn. sem nú er horfinn, þar upp af gengur eins og turnspíra, 
uppmjó með smátiglum að utan og efst á henni lítill knappur; að 
neðanverðu er breið lína með snúningum, en einfaldir (laufviðar-) 
strengir til beggja hliða. A stallinum þeim megin á myndinni, 
er að snýr, er eirleggingin heil, hún er öll grafin með snúning- 
um á súlum og bogum yfir hliðunum. Á þeim gafli, sem öll eir- 
legging er af farin, má sjá farið eftir stein, sem þar heflr verið 
greyptur inn í legginguna á sama stað sem á hinum gaflinum. 
Hvergi eru leifar eftir af eirhúðinni milli þaksins að ofan og 
stalisins að neðan nema á horninu vinstra megin á hlið þeirri, 
er að snýr á myndinni, þar er eirræma, sem beygð er yfir sam- 
skeytin þar sem hlið og gaflur mætast. Skrín þetta hefir alt 



37 


verið neglt saman með trénöglum bæði i mæni og á hornum og 
hvergi op á því nema neðan á miðjum botninum og hefir þar 
verið feld loka fyrir opið. Skrínið hefir að öllum líkindum 
geymt helga dóma; það er i rómönskum stíl og vart yngra en 
frá síðari hluta 13. aldar; það er frá Valþjófsstaðakirkju í Norð- 
urmúlasýslu, sama stað sem hin nafnkunna Valþjófsstaðahurð 
(sbr. Árbók Fornl.fél. 1885), sem einnig sýnir mynd af húsi eða 
kirkju með bröttu þaki í efsta reit til hægri handar. 


Nisti. 

<nr. 4340). 

Nisti það, sem hér er sýnd mynd af, er úr bronsi og kring- 
lótt að lögun, að þvermáli er það hér um bil 3'/2 sentimeter. 
Utan til á þvi er láréttur flötur tæplega ‘/2 sm. á breidd, en fyr- 
ir innan hann hækkar það og verður kúlumyndað, upp úr miðri 
kúlunni stendur typpi, sem er freklega 7 3 sfD - á hæð. Alt er 
nistið að ofan krotað langstrikum 0 g þverstrikum, er skifta því í 
8 reiti með smágötum milli reitanna, nema efst, þar er kross- 
mynduð slétt bunga 0 g upp úr henni gengur typpið; þetta lag á 
nisti er óþekt áður hér á landi, en eigi er það ólíkt efsta hluta 
af sylgju sem fundist hefir í Noregi (sbr. 0. Rygh: Norske Old- 
sager Christiania 1885, nr. 639 a.). Undir nistinu er eirplata 
sem límfellur við nistið, neðan á hana eru negldar 2 ræmur úr 
sama efni, sín hvorum megin á plötunni, önnur þeirra er á 2 
stöðum beygð saman og er gegn um hök þau, sem þannig mynd- 
ast, rekinn eirnagli, á honum leikur nál eða þorn, sem gengur 
undir eyra eða hak á miðri hinni ræmunni. Neðan til á miðja 
nistisplötuna er enn negld ræma, lyftist hún frá plötunni og 
bungar upp um miðjuna og leikur þar í hringur,' sem beygður 
er saman á misvixl til endanna; úr honum ganga 2 festar með 5 
hlekkjum i laginu sem 8 í tölu, þær eru 4 sm. hvor á lengd, 
neðan i þeim hangir svo þunn plata úr bronsi, 2*/2 sm. á lengd 
og 2 sm. á breidd að neðan, þar sem hún er breiðust; plata þessi 
hefir verið gylt, eins og sjálft nistið og máenn sjá allgreinilegar 
leifar gyllingarinnar, platan er með kroti sem likist ormahnútog 
efst á henni er (bjarndýrs?-) höfuð, á jöðrunum til hægri ogvinstri 
er platan upphleypt með snúningum, en neðan til á henni eru 3 
göt 0 g i þeim 3 festar með sömu gerð 0 g hinar en lengri (7 sm.); 
neðan í þessum festum hanga loks 3 bronsþynnur, aflangar, fer- 
hyrndar og breiðari að ueðan en ofan. — Nisti þetta er allmerk- 



38 


ur forngripur, því bæði hefir það geymst betur en nofckurt ann- 
að nisti, sem til er á safninu — svo vel að jafnvel nálin er al- 
veg heil og ekkert af því farið nema gyllingin á flestum stöðum 
— og svo er það í laginu frábrugðið öllum þeim nistum, sem hér 
eru kunn. Festar þær og plötur, sem niður úr nistinu hanga, 
hafa bersýnilega verið festar við það til prýðis og að því er 
snertir bronsþynnurnar, er hanga neðan í neðri festunum, má 
geta þess til samanburðar, að á síðari hluta bronsaldarinnar voru 
líkar hengiplötur úr bronsþynnum hengdar á ýmsa húsmuai til 
prýðis, svo sem hnifa, nálar o. fl. (sbr. S. Mttller: Yor Oldtid 
Kjöbenh. 1897 bls. 351—52). Nistið er fundið fyrir fám árum í 
dys hjá Vaði í Skriðdal í Suðurmúlasýslu ásamt mannabeinum og 
fleiru, þar á meðal hornbeygðri bronsþynnu með tréflögu innan í, 
sem einnig er komin til safnsins en eigi verður að svo stöddu í 
ráðið af hverju sé. 


Athugasemd við Árbók fornl.fél. 1898. 


Samkvæmt góðfúslegum bendingum í Þjóðólfi, 50. ár, 56. 
tölubl. skal hér setja nokkrar leiðréttingar og athugasemdir við 
Árbók fornl.fél. 1898. 

Bls. 16 á ekki að standa í 15. línu »séra Gríms« heldur 
sæla Gríms og í 16. línu ekki 73 ári heldur 23 ári. 

Bls. 20. Séra Guðmundur Magnússon vígðist ekki til Kálfa- 
tjarnar frá Kéldum. Þar i milli bjó hann á Rauðnefsstöðuœ og 
Barkarstöðum. Guðmundur Erlendsson er kominn að Keldum 
1784; en séra G. M. vígðist 1786. 

Bls. 21. segir að Sandgil hafl eyðst til fulls 1760, og að þar 
hafl síðast búið Guðni Bjarnason, móðurfaðir öuðna Sigurðssonar 
á Geldingalæk. En Þjóðólfur tekur fram, að jarðabók Á. M., sem 
fyrir Rangárvallasýslu er samiu 1709, telji Sandgil þá i eyði fyr- 
19 árum, eða árið 1630; og síðasti bóndi þar hafl verið Guðni 
Brandsson, sem síðan bjó á Árbæ frá 1709 til 1729, og var faðir 
Sigurðar föður Guðna á Geldingalæk. 

Hér er nú þess að gæta, að í fólkstali Gunnarsholtssóknar 
1816 er Guðni á Geldingalæk talinn 56 ára og fæddur í Sand- 



39 


gili á Rangárvöllum. Því hefir Sandgil bygst aftur og verið bygt 
1760. Og svo sagði Guðrún á Reynifelli, sem mjög er áreiðan- 
leg, að hún mundi eftir sveitarkerlingu á Keldum, er Kristín hét, 
Loftsdóttir (f 1843, 79 ára) og heyrði hana segja frá því, er hún 
hafði heyrt um Sandgils feðga, er bygt höfðu Sandgil upp aftur. 
Nefndi hún föðurinn Bjarna én son hans Guðna. Hafði húnheyrt 
þeim borið harðneskju- og óvinsældarorð. Ekki gat hún þess, að 
Sigurður, faðir G-uðna á Geldingalæk, hefði verið i Sandgili. Þar- 
eð nú Guðni Brandsson bjó á Árbæ 1709—1729 og ef til vill 
lengur, þá er svo að sjá, sem Guðni Bjarnason í Sandgili sé ann- 
ar og yngri maður, og að Sigurður, sonur Guðna Brandssonar, 
hafi getið Guðna á Geldingalæk við dóttur Guðna Bjarnasonar. 
Það getur staðist, þar eð Guðni Sigurðsson var fæddur i Sand- 
gili. Kristín Loftsdóttir hafði talið Guðna Bjarnason móðurföður 
Guðna Sigurðssonar. En hjónabandsbarn hefir hann þá ekki ver- 
ið, því Sigurður átti aðra konu. Að svo stöddu verður þettaeigi 
skýrt betur. Br. J. 


Aðrar leiðréttingar í Árb. fornl.fél. 1898. 

Bls. 3. 1. 11. Kleyfa les: Klofa. 

Bis. 7. L 15. 1884 les: 1784. 

Bls. 22. 1. 36. vestarlega les: austarlega. 

Bls. 24. J. 21. austur les: vestur. 

Áttartáknun vantar á þrjá uppdrættina, nfi. Þingholts þing- 
stað, Orœnuflatarrústir og Á, eða Árbæ hinn forna. Norður er 
til hægri handar á þeim öllum. 



Skýrsla. 


1. Aðalfundur félagsins. 

Aðalfundur félagsins var haldinn 11. nóv. 1899. Formaður 
skýrði frá Árbók félagsins, er þá var prentuð að mestu. Gat 
hann þess, að svo hefði verið tilætlast, að þar kæmi ritgjörð eftir 
Brynjólf Jónsson um höfðalelur, sem búið er að gefa út á 
þýzku, en það hefði íarist fyrir í þetta sinn, af því að myndir 
þær, er ritgjörðinni áttu að fylgja, fengust eigi i tæka tið en hún 
mundi þá koma í næstu árbók. Ennfremur skýrði hann frá, að 
BryDjólfur Jónsson hefði í sumar farið ransóknarferð í kring- 
um Snæfellsnes og mundi skýrsla hans um þá ferð koma í næstu 
Árbók. 

Fram var lagður endurskoðaður reikningur fyrir 1898 og 
höfðu engar athugasemdir verið gjörðar við hann. Formaður 
mintist sérstaklega með þakklæti á þær þrjár konur, er sýnt 
höfðu velvild sína til félagsins með því að gefa því gjafir, eins 
og reikningurinn ber með sér. 

Samþykt var sú uppástunga félagsstjórnarinnar, að nema 
burt úr félagatali nokkra menn, er í mörg ár hafa eigi greitt 
tillög sín til félagsins. 

Því næst voru kosnir embættismenn og endurkosnir þrír 
fulltrúar (Björn Ólsen, Stgr. Thorsteinsson og Þórhallur Bjarnarson) 
og svo endurskoðunarmenn. 


II. Stjórnendur félagsins. 

Formaður: Eiríkur Briem, prestaskólakennari. 
Varaformaður: Pálmi Pálsson, latínuskólakennari. 



41 


Fulltrúar: 


Skrifari: 

Varaskrifari: 

Féhirðir: 

Varaféhirðir: 

Endurskoð- 

unarmenn: 


'Björn M. Olsen dr., latínuskólastjóri. 

Hannes Þorsteinsson, ritstjóri. 

Indriði Einarsson, endurskoðari. 

Pálmi Pálsson, latínuskólakennari. 

Steingrímur Thorsteinsson, yfirkennari. 

Þórhallur Bjarnarson, forstöðumaður prestaskólans. 
Indriði Einarsson, endurskoðari. 

Hallgrímur Melsteð, bókavörður. 

Þórhallur Bjarnarson, forstöðumaður prestaskólans. 
Sigurður Kristjánsson, bóksali. 
f Jón Jensson, yflrdómari. 

I Valdimar Ásmundsson, ritstjóri. 


III. Bieikiiingnr 

yfir tekjur og gjöld Fornleifafélagsins 1898. 


Tekjur: Kr. a. 

1. í sjóði frá fyrra ári ... 1391 56 

2. Tillög og andvirði seldra Árbóka (fskj. 1) . . . . 261 53 

3. Styrkur frá Forngripasafninu til að spyrja upp 

forngripi . .. 90 00 

4. Styrkur úr landssjóði. 300 00 

5. Gjafir: a, Frú A Stampe Feddersen . kr. 10 00 

b, Miss Cornelia Horsford . . — 63 50 

c, Fraul. M. Lehmann Filhés . . — 40 00 113 50 

6. Vextir úr sparisjóði til S1 / 12 ’98 . .. 33 67 


Samt. kr. 2190 26 


Gjöld: Kr. a. 

1. Kostnaður við Árbókina 1898 og fylgirit, prentun 

hefting og útsending, (fskj. 2 a—f). 777 48 

2. Greitt Brynjólfi Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir 

(fskj. 3).. 180 00 

3. Ýmisleg útgjöld (fskj. 4). . 13 45 

4. í sjóði 31. desember 1898: 

a, i sparisjóði landsbankans . . . kr. 1026 63 

b, hjá féhirði . — 192 70 1219 33 

Samt. kr. 2190 26 
Reykjavík 30. október 1899. 

Þórh. Bjarnarson. (5 











42 


IV* Félagar. 


A. Æfilangt 1 . 


Ásgeir Blöndal, læknir, !Eyrarbakka. 
Anderson, R. B., prófessor, Ameríkit. 
Andrés Féldsted, bóndi, B vítárvöllum. 
Ari Jónsson, bóndi á Þverá, Eyjaf. 

Árni B. Thorsteinsson, r., landfógeti, Rvk. 
Arnljótur Ólafsson, prestur, Sauðanesi. 
Bjami Jensson, læknir á Eskifirði. 

Björn M. Olsen, dr., skólastj. Rvík. 

Bogi Melsted cand. mag., Khöfn. 
*Bruun, D., kapteinn i hernum, Khöfn. 
Carpenter, W. H., próf., Columbia-háskóla 
Ameríku. 

Dahlerup, Yerner, c. mag., bókv. Khöfn. 
Eggert Laxdaj, verzlunarstjóri, Akureyri. 
Eiríkur Magnússon, M. A. r., bókavörð- 
ur, Cambridge. 

*Elmer, Reynolds, dr., Washington 
Feddersen, A. Stampe, frú Rindumgaard 
pr. Ringköbing. 

Fiske Willard, próf., Florence, Italíu. 
Friðbjörn Steinsson, bóksali, Akureyri. 
Grebhardt, August dr. fil., Nlirnberg. 
(roudie: Grilbert, F. S. A. Scot, Edinburgh. 
*fíazelius: A. R, dr. fil., r.n., Stokk- 
hólmi. 

Hjörleifur Einársson. r., próf., Undirfelli. 
Horsford, Cornelia, miss, Cambridge, 
Massachusetts, U. S. A. . 

Jóhannes Böðvarsson, snikkari, Lágafelli. 
Jón Óunnarsson, f. verzlunarstjóri í Kefla- 
vík. 

Jón Gruttormsson. f. próf. Hjarðarholti. 
Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 


Jón Yídalín, kaupmaður, Khöfn. 

Jón Þorkelsson dr. fil, r, rektor, Rvík. 
Kjartan Einarsson, prófastur Holti. 
Kristjáu Zimsen, kaupmaður, Rvik. 
Lárus Benidiktsson, prestur, Selárdal. 
Löve, F. A, kaupmaður, Khöfn. 

Magnús Andrésson, próf., Grilsbakka. 
Magnús Stephensen, komm. af Jbr. og 
dbm., landshöfðingi, Rvik. 

Matthías Jochumsson, prestur, Akureyri, 
Maurer, Konráð. dr. jur., próf., Gieheime- 
ráð, Múnchen. 

Muller, Sophus; dr., museumsdirektör, 
Khöfn. 

*Kicolaisen, N, antikvar, Kristíaníu. 
Ólafur Johnsen, adjunkt. Óðinsey. 
Peecock, Bligh, esq, Sunderland. 

Phené, dr., Lundúnum. 

Schjödtz cand. pharm. Óðinsey* 
Sighvatur Arnason, alþm.. Eyvindarholti. 
Sigurður Stefánsson, prestur, Yigur. 
Stefán Giuðmundsson, verzlunarstjóri. 
Djúpavogi. 

*S t o r c h, A. laboratoriums-forstjóri, 
Khöfn. 

Styffe, B. Gi. (r. n.) dr. fil., Stokkhólmi. 
Thorfhildur Þ. Holm, frú, Rvík. 

Torfi Bjarnason, skólastjóri i Ólafsdal. 
Wendel, F. R., verzlunarstjóri, Þingeyri. 
Wimmer, L. F. A., dr. fil., próf., Khöfn, 
J>orgrímur Johnsen, f. héraðsl., Rvík. 
Þorvaldur Jónsson, héraðsl., ísafirði. 
Þorvaldur Thoroddsen, dr., r., Khöfn. 


B. Með árstillagi. 


Árni Jónsson prófastur Skútustöðum. 
Amira, Karl v , dr., próf , Miinchen 1900 
Arpi, Rolf, dr. fil, Uppsölum. 97. 
Björn Giuðmundsson, múrari. Rvík 87. 
Björn Jónsson,. ritstjóri. Rvík 98. 


Brynjólfur Jónsson, fræðimaður, Minna- 
núpi 99. 

Collingwood, W. Gi., málari, Coniston, 
Lancashire. England. 99. 

Davíð Schevíng Thorsteinsson, héraðs- 


1) Stjarnan (*) merkir heiðursfélaga. 

1) Ártalið merkir að félagsmaðurinn hefur borgað tillag sitt til félagsins 
fyrir það ár og Öll undanfarin ár, siðan hánn gékk í félagið. 



43 


læknir, Stykkishólmi. 80 
Eiríkur Briem, prestaskólakennari. Rvík 
98 

Eyþór Felixson, kaupmaður, Rvík 98. 
Eiimur Jónsson, dr., Khöfn 99. 
Eorngripasafnið í Rvík 98. 

Greir Zoega, dbrm., kaupmaður, Rvík 98. 
Grering. Hugo, prófessor, dr., Kiel. 96. 
Grreipur Sigurðsson, bóndi, Haukadal 96. 
Gruðmundur Hannesson Graltamesi, Yíði- 
dal. 98 

Gruðmundur Helgason prófastur, Reyk- 
holti, 99. 

Guðni Gruðnason, læknir, Borgundar- 
hólmi. 85. 

G-ustafsson, Gr. A., Eilos. licentiat, kon- 
servator, Bergen. 93. 

Halldór Briem kennari, Möðruvöllum. 97. 
Halldór Daníelsson, hæjarfógeti, Rvík. 98. 
Halldór Kr. Eriðriksson, r., yfirkennari, 
Rvík 98. 

Hallgrímur Melsted bókavörður í Rvík. 
98. 

Hallgrímur Svoinsson, r.,biskup, Rvík. 98. 
Hannes Þorsteinsson cand. theol. ritstj. 
Rvík 98. 

Harrassowitz, Ottó, hóksali, Leipzig. 95. 
Hauberg, P., r. Mureumsinspektör, Khöfn. 
Helgi Jónsson, faktor, Borgarnesi. 96 
Indriði Einarsson, endurskoðari í Rvík. 
98. 

Jón Jónsson, læknir, Yopnnfirði. 99. 
Jóhannes Sigfósson, kand. theol., Hafn- 
arfirði, 87.. 

Jón Borgfirðingur, f. löggæzlum., Akur- 
eyri. 96. 

Jón Jensson, landsyfirréttardómari, Rvík. 
98. 

Jónas Jónasson, prestur, Hrafnagili. 93. 
J'ósafat Jónasson, Reykjavik. 

Kaalund, Kr., dr. phil., Khöfn. 98. 
Kristján Jónsson, yfirréttardómari,Rvík. 
98. 

Lestrarfélag Fljótshlíðar. 95. 
Lestrarfélag Austurlandeyinga. 96. 
Magnús Helgason, prestur, Torfastöðum. 
97. 

Mollerup, Y. dr. fil., r., Museumsdirek- 
tör, Khöfn. 


Mogk E., dr., prófessor, Leipzig. 95. 

Montelius, 0, dr. fih, Am v Stokkhólmi. 

r 95. 

Olafnr Guðmundsson, læknir, Stórólfs- 
hvoli 81. 

Ólafur Olafsson. prestur, Arnarhæli. 81. 

Ólafur Sigurðsson, dhrm. í Asi. 99. 

Páll Briem, amtmaður, Akureyri. 97. 

Páll Melsted, sögukennari, Rvík. 98. 

Pálmi Pálsson, skólakennari, Rvík. 98. 

Pétur Jónsson, hlikkari, Rvík 98. 

Pétur J. Thorsteinsson, kaupmaður, Bildu- 
dal. 94. 

Rannveig Jóhannesdóttir, kaupmannsfrú, 
Rvik 98. 

Rygh, Olaf, dr., professor, Kristjaníu. 95. 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúll, ísafirði. 
94. 

Sigurður Briem, póstmeistari, Rvík 92. 

Sigurður Grunnarsson, prófastur, alþing- 
ismaður, Stykkishólmi. 81. 

Sigurður Kristjánsson, hóksali, Rvík. 98. 

Sigurður Ólafsson, sýslumaður, Kaldaðar- 
nesi. 99. 

Sigurður Sigurðsson, kennari í Mýrar- 
húsum. 99. 

Sigurðnr Þórðarson, sýslumaður Arnar- 
holti. 99. 

Staatsbibliothek í Mtinchen. 95. 

Stefán Egilsson, múrari, Rvík. 84. 

Stefán Thorarensen, f. sýslum., Akur- 
eyri. 97. 

Steingrímur Johnsen, kaupmaður, Rvík # 
98. 

Steingrímur Thorsteinsson, yfirkennari, 
Rvík 98. 

Steinordh, J. H. Y v theol. + fil. dr. 
(r. n.), Linköping. 93. 

Sæmundur Jónsson, b., Minni-Yatnsleysu 
89. 

Tamm, E., A., dr. docent, Uppsölum. 98. 

Tryggvi Gunnarsson, hankastjóri, Rvík. 
98. 

Yaldimar Ásmundsson, ntstjórij Rvík. 98. 

Yaldimar Briem,ur , próf., Stóranúpi. 99. 

Yaltýr Guðmundsson, dr. fil., docent, 
Khöfn 97. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Reykjavík. 98. 



Þórður Thoroddsen, héraðslæbnir, Kefla- 
vík. 80. 

Þórhallur Bjarnarson, lektor. Rvík 98. 

Þorleifur Jónsson, prestur, Skinnastöð- 
um. 96. 

Þorsteinn Benediktsson, prestur, Bjarna- 
nesi. 98. 


Þorsteinn Erlingsson, ritstjóri, Seyðis- 
firði. 

Þorsteinn Jónsson, héraðslæknir. Vest- 
mannaeyjum. 99. 

Þorvaldur Jakobsson, prestur, Sauðlauks- 
dal. 93. 

Þórvaldur Jónsson, prófastur, ísafirði 89 


















